IslamLand 

ANG MENSAHE NG 
ISLAM 


ilslit) iUi 


Ni 

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Ash-Sheha 

^ ^ .|=0 


Isinalin sa tagalog nina: 

Ahmad Jibreel Salas 
at Jamal Joves 

(Rerised Edition) 


isiamiand 

WWW.ISLAMLAND.COM 






Grow Goodness BYYOURHAND 







islamland 


ANG MGA NILALAMAN 


PAMAGAT 

Mga Katagang Ginamit sa Aklat na Ito 
Panimula 

Ang Paniniwala sa Nag-iisang Diyos - Allah (iS%) 

Ang Pangunahing Layunin ng Islam 

Ang Natatanging Katangian ng Islam 

Sa Islam ang Lahat ng Tao ay May Karapatan at 

Kalayaan 

Ang Aspetong Pang Ispirituwal ng Islam 

Ang Paniniwala sa Nag-iisang Diyos (Allah iii) 

Ang Paniniwala sa Mga Anghel 

Ang Mga Mahuhuting Bunga ng Paniniwala sa 

Mga Angel 

Ang Paniniwala sa Mga Banal na Kasulatan ng 
Allah (i)i) 

Ang Mga Mahuhuting Bunga ng Paniniwala sa 
Mga Banal na Kasulatan ng Allah (M) 

Ang Paniniwala sa Mga Propeta at Sugo ng Allah 

(iSi) 

Sino si Propeta Muhammad (^)? 

Ang Mga Mahuhuting Bunga ng Paniniwala sa 
Mga Propeta at Sugo ng Allah (iii) 

Ang Paniniwala sa Huling Araw 

Ang Mga Mahuhuting Bunga sa Paniniwala sa 

Huling Araw 

Ang Paniniwala sa Qadaa at Qadar 

Ang Mga Mahuhuting Bunga ng Paniniwala sa 

Qadaa at Qadar 

Ang Mga Haligi ng Islam 

- Ang Unang Haligi ng Islam: Ang Dalawang 

Pagsaksi ng Pananampalataya (Ang 
Shahaadatain) 

- Ang Kahulugan ng Laa ilaaha il'laa Allah 

- Ang Mga Patakaran ng Shahadah 

- Ang Kahulugan ng Ikalawang Pagsaksi na: ‘ Si 

Muhammad ay Sugo ng Allah’ 


PAHINA 


2 


islamLand 

- Ang Ikalawang Haligi ng Islam: Ang ‘As- 
Salaah’ 

(Pagdarasal) 

- Ang Ikatlong Haligi ng Islam: Ang Takdang 

Kawanggawa (Zakaah) 

- Ang Ika-Apat na Haligi ng Islam: Ang Sawm 

(Pag-aayuno) sa Buwan ng Ramadan 

- Ang Ika-Limang Haligi ng Islam: Ang Hajj 

(Paglalakbay sa Makkah) 

Ang Aspetong Pang Pulitika ng Islam 
Ang Aspetong Pang Militar ng Islam 
Ang Aspetong Pangkabuhayan ng Islam 
Ang Panlipunang Aspeto ng Islam 
Ang Tungkulin ng Namumuno sa Kanyang 
Kinasasakupang Mamamayan 
Ang Karapatan ng mga Magulang 
Ang Karapatan ng Babae sa Kanyang Asawa 
Ang Mga Tungkulin ng Lalaki sa Kanyang Asawa 
Karapatan ng mga Kamag-anak 
Karapatan ng mga Anak 
Ang Karapatan ng Mga Kapitbahay 
Ang Karapatan ng Mga Kaibigan at Kasamahan 
Ang Karapatan ng Mga Panauhin 
Pangkalahatang Karapatan at Tungkulin 
Karapatan ng Mga Manggagawa 
Ang Karapatan ng Pinaglilingkuran 
Mga Aspetong Moral ng Islam 
Ang Mga Kautusan 

Isang Sulyap sa Mga Ilang Kaugalian sa Islam 

Ang Kaugalian sa Hapag Kainan 

Ang Kaugalian sa Pagtungo sa Palikuran 

Ang Kaugalian sa Paghingi ng Pahintulot 

Ang Kaugalian sa Pagbati ng Salaam 

Ang Kaugalian Kaugnay ng Pag-upo 

Ang Kaugalian sa Pagtitipon 

Ang Kaugalian sa Pakikipag-usap 

Ang Kaugalian sa Pagbibiro 


3 


islamland 

Ang Kaugalian sa Pakikiramay 
Ang Kaugaiian sa Pakikipagtaiik sa Asawa 
Ang Kaugaiian sa Pagiaiakbay 
Ang Kaugaiian sa Paggamit ng mga Ari-ariang 
Pampubiiko 

Ang Kaugaiian sa Pangangaiakai 
Huiing Pananaiita 
Taiasaiitaan 


islamland 

WWW.ISLAMLAND.COM 


4 



islamland 

Ang Mga Katagang Ginamit sa Aklat na Ito 

(Sinipi mula sa Aklat ni Sheikh Mahmoud Murad na: 

'Common Mistakes in Translation') 

Rabb: Ang katagang Rahh ay kadalasang isinasalin ng iha hilang 
katumhas ng salitang Panginoon (Lord). Suhali't, hukod sa katotohanang 
ang huli ay isang katagang ginamit sa Bihliya, ang katagang ito ay 
ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus (8^1) hilang kanilang 
Panginoon. Ang salitang Panginoon (Lord) ay isang kataga na ang 
karaniwang kahulugan nito ay nakahangga lamang sa isang "guro, pinuno, 
may-ari o tagapamahala", na sadyang kapos at kulang sa diwa o 
kahulugan kung ihahamhing ito sa katagang Rahh sapagka't ang Rahh (na 
mula sa wikang arahik) ay mayroong malawak na kahulugan at 
kahalagahan. Ang ilang mahahalagang kahulugan ng Rahh ay ang 
Tagapaglikha, ang Tagapaghuhog (Tagapag-anyo), ang Tagapanustos, ang 
Tanging Isa na inaasahan ng lahat ng mga nilikha upang patuloy na 
mahuhay, at Siya ang Tanging Isa na naghihigay ng Buhay at nagdudulot 
ng Kamatayan. Sa aklat na ito, gagamitin natin ang katagang Rahh na may 
panaklong na (Panginoon) upang maging madali sa mga mamhahasa. 

1. Deen: Ang salitang Deen ay isinalin hilang Relihiyon, na sa 
wikang Arahik, ito ay karaniwang tumutukoy at nakaugnay sa isang 
Pamamaraan ng Buhay, maging ito man ay pansarili o pangkalahatan. Ito 
ay isang malawak na kataga na may kahulugan na: 'mga gawang 
pagsamha, ang mga kasanayang pampulitika, masusing alituntuning 
nauukol sa kagandahang-asal, kahilang na rito ang kalinisan at tamang 
pag-uugali'. 

2. (#) SarialTaaho a'Iaihi wa sal'Iam, ay nangangahulugan na:, 
'Nawa'y purihin at itampok ng Allah (5i) ang kanyang pangalan (Propeta 
Muhammad (^) at pangalagaan at ilayo siya at maging ang kanyang 
pamilya lahan sa anumang masamang hagay'. 

3. (iii) Subhaanaho wa Ta'aala, ay nangangahulugan na:, 'Siya ay 
Ganap na malayo at malaya sa anumang kakulangan, kapintasan at 
kamalian'. 



5 


islamland 


PANIMULA 

Ako ay magsisimula sa Ngalan ng Allah, 

Ang Mahabagin, Ang Maawain 

Lahat ng papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa Allah (iSfe°), ang 
Rabb ng mga Daigdig at nawa’y purihin at itampok ng Allah (M) ang 
pagbanggit sa huling Propeta (Muhammad, M) at iligtas siya at ang 
kanyang pamilya sa anumang pagkukulang at pangalagaan sila mula sa 
anumang kasamaan. 

Ang Allah, ang Makapangyarihan ay nagsabi: 

“Sabihin: (O Muhammad) O, Mga taong pinagkalooban ng (Banal 
na) Kasulatan! (Hudyo at Kristiyano) Halina sa isang salita na 
makatarungan sa amin at sa inyo: na wala tayong dapat sambahin 
maliban sa Allah, na hindi tayo mag-uugnay ng sinuman (bilang 
diyos bukod pa sa Allah), na wala tayong itatakdang (iba pang) mga 
Panginoon bukod sa Aliah. Pagkaraan nito, kung sila ay magsilayo 
(at magsitalikod), inyong sabihin: ‘Kayo ang saksi na kami ay 
Muslim’ (mga taong sumusuko at sumasamba lamang sa Allah).” 
(Qur’an 3:64) 

Ang Islam ay relihiyong batay sa iikas na katuwiran ng tao. Ito ay nag- 
aanyaya sa mga Muslim at nananawagan sa kanila na magtanong tungkol 
sa mga bagay na hindi nila ganap na nauunawaan. Iminumungkahi sa 
kanila na humingi ng kaukulang kasagutan mula sa mga mapananaligan 
at maalam na awtoridad (may taglay na malawak na karunungan). Sa 
relihiyong Islam, walang nakalilito o himalang mga bagay at 
iminumungkahi sa lahat na kailangang magtanong tungkol sa mga paksa 
o bagay na hindi nauunawaan. Ang Allah (3i) ay nagsabi: 

"... Kaya, inyong tanungin yaong nakaaalam ng Kasulatan (ang 
mga maalam na tao) kung ito ay hindi ninyo nalalaman.” (Qur’an 16: 
43) 


° (^) swt =Subhanahu WaTa’ala), angibigsabihin ay Luwalhati sa Kanya (AUah) angKataas- 
taasang Makapangyarihan. 


6 



islamland 

Likas sa tao na maraming katanungan nabubuo sa kanyang isip na 
nangangailangan ng kaukulang kasagutan, mga kasagutan na sadyang 
makatuwiran at malinaw. At ang Qur’an ay nagbibigay ng mga 
kasagutan sa paraang makatuwiran, maliwanag at makatotohanan. Ang 
mga paksang maaari nating pagtuunan nang pansin ay mga ilang 
pangunahing katanungan tulad ng: 

a. Tungkol sa pinagmulan ng tao; matatagpuan ang kasagutan nito mula 
sa Banal na Kapahayagan ng Allah (iS%) —ang Qur’an: 

" At tunay nga na Aming nilikha ang tao mula sa hinangong luwad 
(tuhig at lupa). Pagkaraan niyaon, ginawa Namin siyang isang 
Nutfah (pinaghalong patak ng semilya ng lalaki at hahae at ito ay 
inilagak) sa isang matiwasay na sisidlan (sa sinapupunan ng ina). 
Saka, Aming ginawa ang Nutfah na isang AIaqah (namuong kimpal 
ng dugo, pagkaraan ang namuong kimpal ng dugo ay ginawa 
Naming isang Mudhgah (maliit na kapirasong laman), at mula sa 
maliit na kapirasong laman, ginawa Namin ang huto, at pagkaraan 
ay hinalutan ang huto ng mga laman at pagkatapos ito ay lumitaw 
hilang isang hagong nilikha (ang sanggol). Kaya, Mapagpala ang 
Allah, ang Pinakamahusay na Manlilikha." (Qur’an 23: 12-14) 

b. Tungkol sa katayuan ng tao sa sandaigdigan, at ang kanyang 
kalagayan mula sa mga ibang nilikha... Ang Dakilang Allah (iS%) ay 
nagsabi: 

"At tunay nga na Aming pinarangalan ang mga anak ni Adan at 
Amin silang dinala sa lupain at (ipinalaot) sa karagatan at 
pinagkaloohan sila nang mahuhuti at malilinis na hagay at pinili sila 
nang higit sa anupamang nilikha Namin nang may (tanda ng) 
kahigtang antas.” (Qur’an 17:70) 

c. Tungkol sa layunin ng pagkakalikha ng tao... Ang 
Makapangyarihang Allah (iS%) ay nagsabi: 

"At Aking nilikha lamang ang Jinn at Tao upang sila ay sumamha 
sa Akin. Wala Akong kahilingan sa kanila para sa ikahuhuhay (nila 
o ng ihang nilikha) o humihiling sa kanila para pakainin (ang 


7 


islamland 

kanilang sarili o ng ibang nilikha). Sapagkat, ang Allah ang Siyang 
nagbibigay (lahat) ng kabuhayan. Ang Panginoon ng 
Kapangyarihan, ang (Ganap na) Malakas.” (Qur’an 51: 56-58) 

Ang Dakilang Allah (iJi) ay nagsabi rin: 

"Inaakala ba ninyo na nilikha Namin kayo sa paglalaro lamang (na 
walang layunin) at hindi kayo magbabalik sa Amin (upang 
magbayad sala)? Higit sa Kataas-taasan ang Allah, Ang Tunay na 
Hari: ‘La ilaha illa Huwa’ (Walang ibang diyos na dapat sambahin 
kundi Siya (Allah), ang Panginoon ng Marangal na Trono!" (Qur’an 
23: 115-116) 

d. Tungkol sa Tagapaglikha, na Siyang Tangi at Nag-iisang Diyos na 
dapat sambahin at pasalamatan... ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsabi: 

“Siya ang Allah, wala ng iba pang diyos na dapat sambahin maliban 
sa Kanya. Ang Lubos na nakaaalam sa lahat ng mga nakatago at 
nakalantad, ang Mahabagin, ang Maawain. Siya ang Allah, wala ng 
iba pang diyos maliban sa Kanya, Ang Nag-iisang Hari, Ang 
(Ganap) na Banal, ang Pinagmumulan ng Kapayapaan at Tanging 
Nag-iisang Ganap (malaya sa anumang kakulangan o kapintasan) 
ang Tagapagbantay ng Pananampalataya, ang Tagapagmasid sa 
lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang Dakila sa Kapangyarihan, ang 
Kagila-gilalas (at hindi mapaglalabanan), ang Kataas-taasan. 
Luwalhati sa Kanya (mataas Siya) Higit kaysa kaninumang 
iniaakibat (o iniuugnay) sa Kanya. Siya ang Allah, Ang 
Tagapaglikha. Ang Pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang 
Tagapagbigay anyo (hubog at hugis). (Taglay Niya at) Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng Naggagandahang Pangalan (at Katangian). Ang 
lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati sa 
Kanya: At Siya ang Makapangyarihan (at Nakapangyayari), Ang 
Tigib ng Karunungan.” (Qur’an 59:22-24) 

e. Tungkol sa pananagutan ng tao na dapat niyang tuparin at isagawa 
kaugnay ng mga bagay na nilikha ng Dakilang Allah (5i) sa sanlibutan... 
ang Dakilang Allah (iii) ay nagsabi: 


8 


islamland 

"O kayong mananampalataya! Magsikain kayo mula sa mga 
pinahihintulutang bagay na ipinagkaloob sa inyo, at maging 
mapagpasalamat sa Allah, kung tunay nga na kayo ay (tapat na) 
sumasamba sa Kanya." (Qur’an 2: 172) 

f. T ungkol sa tunay na Relihiyon na dapat sundin at yakapin, na siyang 
tunay na landas na dapat tahakin tungo sa kaligayahan sa kabilang 
buhay... ang Allah (iife) ay nagsabi: 

“Ang sinumang humanap ng relihiyon maliban sa Islam (ang 
pagsunod at pagtalima sa Kalooban ng Allah), ito ay hindi 
tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga 
sawimpalad.” (Qur’an 3:85) 

“Katotohanan na ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam 
(pagsunod at pagtalima sa Kanyang Kalooban)...” (Qur’an 3:19) 

g. Tungkol sa landas upang makamtan ang kapayapaan ng puso at 
isip... ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"At sila na nanampalataya at sila na ang mga puso ay natagpuan 
ang kapayapaan (at kapanatagan) sa pag-alaala sa Allah: 
Katotohanan, sa pagbibigay ala-ala (at paggunita) sa Allah, dito 
matatagpuan ang kapayapaan (at kapanatagan) ng puso. (Qur’an 
13:28) 

b. T ungkol sa kalagayan ng mga taong walang paniniwala sa Dakilang 
Allab (iife) at sa Kanyang mga Banal na Kapahayagan... Siya ay (iii) ay 
nagsabi: 

"Datapwat sinuman ang tumalikod mula sa Aking Babala (o sa 
Aking Mensahe), katotohanan, mararanasan niya ang kahirapan ng 
buhay at Amin siyang bubuhaying Muli na bulag sa Araw ng 
Paghuhukom.” 

(Qur’an20: 124) 

i. Tungkol sa tadhana o kahihinatnan sa buhay ng tao... ang Dakilang 
Allah (i)i) ay nagsabi: 


9 


islamland 


"Bawat isa ay makararanas ng kamatayan. At sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli lamang babayaran nang ganap ang inyong 
pinagpaguran. Sinuman ang nailayo sa Apoy at tinanggap sa 
Paraiso, siya ay tunay na nagtagumpay. Ang buhay sa mundo itong 
ay isa lamang nakapanlilinlang na (panandaliang) ligaya." (Qur’an 
3: 185) 

j. Tungkol sa muling paglikha sa tao (sa Arawng Pagkabuhay Muli)... 
ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsabi: 

"At siya (ang tao ay) nagbigay sa Amin ng isang talinhaga (at 
paghahambing) at (samantalang) kanyang nalimutan ang 
katotohanan ng kanyang (pinagmulan) pagkakalikha. At siya (ang 
tao) ay nag-aalinlangang nagsabi: Sino ang magbibigay ng buhay sa 
mga nangabulok na kalansay (at buto) na ito? Ipahayag mo (O, 
Muhammad) ang magbibigay buhay sa mga (buto’t kalansay na) ito 
ay ang unang lumikha nito, sapagkat Siya ang lubos na Maalam ng 
bawat nilikha (Niya)." (Qur’an 36:78-79) 

At sinabi rin ng Dakilang Allah (iS%): 

"O, Sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa 
Pagkabuhay Muli, magkagayon, (inyong) pagmasdan! Nilikha Namin 
kayo mula sa alabok, pagkaraa’y mula $a (patak ng) punlay, 
pagkaraa’y mula sa (patak ng) dugo at mula rito ay kapirasong 
laman. At Aming pinapangyaring ito ay manatili sa sinapupunan 
para $a takdang panahon at pagkaraa’y Amin kayong iniluwal bilang 
bagong nilikha (mga sanggol)...’’ (Qur’an 22:5) 

k) Tungkol sa magaganap pagkaraan ng kamatayan... ang Dakilang 
Allah (iSfe) ay nagsabi: 

"Tandaan (Alalahanin!) Silang walang paniniwala mula sa mga taong 
pinagkalooban ng Banal na kasulatan (Hudyo at Kristiyano) at silang 
mga sumasamba sa diyus-diyusan (mga taong sumasamba sa mga 
nilikhang bagay; Propeta, santo, rebulto, imahen, hayop, o kapwa 
tao), ay mananatili sa Apoy ng Impiyerno. Sila ang pinakamasama sa 
lahat ng mga nilikha. At tandaan (at alalahanin) sila na may 


10 


islamland 

pananampalataya (sa Allah) at nagsasagawa ng mga kabutihan, sila 
yaong pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang 
gantimpala ay magmumula sa kanilang Panginoon—mga Hardin ng 
Eden (Paraiso) na sa ilalim nito ay may umaagos na mga ilog, doon 
sila ay mananatili magpakailanman. Ang Allah ay nagagalak sa 
kanila at ganoon din sila sa Kanya. Ito ay (nakalaan) para sa kanilang 
may taglay na “taqwa” (mapitagang takot, pagsunod at pagmamahal) 
sa kanilang Panginoon- (Ang Allah).” (Qur’an 98: 6-8) 

Sa mga Minamahal na Mambabasa: 

Ako ay nagpapatunay sa inyo na ang Islam ay nagtataglay ng mabisang 
lunas sa lahat ng suliranin na kinahaharap ng buong mundo sa 
kasalukuyan. Ang mundo ay nagtakda ng maraming simulain upang 
lunasan ang mga suliranin nito, nguni't bawa't panahon ang mga simulaing 
ito ay napatunayan o natagpuang hindi naaangkop sa lahat ng panahon at 
walang kakayahang lunasan ang anumang suliranin. Kung gayon, bakit 
hindi tangkilikin ng mga tao ang mga batas ng Islam sa kanilang 
pamumuhay upang makamtan ang makabuluhang pamamaraan ng 
kanilang buhay? 

Sinabi ni G. C.E. Abdullah Arehibald W. Hamilton; "Nararamdaman ko 
na dapat akong sumulat at ipahayag ang aking damdamin ng 
pasasalamat sa lahat ng mga kapatid na Muslim, sapagka't nang ako 
ay yumakap sa Islam, sila ay naging mabait sa akin sa pamamagitan 
nang tapat na pagpapadala ng mga liham ng pagbati sa akin. 
Kinalulugod ko ang kanilang pagbati sa akin nang higit sa anumang 
salitang maaaring mamutawi sa aking mga labi. Pagkaraan ng huling 
digmaan, nang ang buong mundo ay unti-unting nakahulagpos sa 
pagdanak ng dugo, inakala ko na ang lahat ng kapayapaan at ang 
mga mabubuting ugnayan ay ganap nang naglaho. Subali't ang 
katotohanan nito, ang aking mga kapatid na Muslim mula sa ibat- 
ibang ibayo ng ikapitong dagat ay buong pusong naghatid sa akin ng 
tulong at pagdamay bilang kapatid... at ito ay nagbigay ng ibayong 
pag-asa at sigla sa akin. Ito ay nagpapatunay sa akin nang higit sa 
anupaman, na tanging ang Islam lamang ang makapagdudulot ng 
tunay na kapayapaan sa mundong ito. 


11 


islamland 

Mga Minamahal na Mambabasa: 

Ikinalulungkot kong sabihin na may mga Muslim sa panahong ito na 
sadyang napaligaw sapagka't hindi nila isinasabuhay ang mga aral ng 
Islam; sila ay naturingan lamang bilang mga Muslim batay sa kanilang 
pangalan nguni't kapos sa diwa at kahulugan ng salitang “Muslim.” Ang 
tunay na Muslim ay yaong buong pusong tumatalima sa lahat ng kautusan 
ng Banal na Qur’an at Sunnah ni Propeta Muhammad (^), bilang 
panuntunan ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tunay na 
Muslim ay hindi yaong pumipili lamang ng mga bagay mula sa Islam na 
naaangkop sa kanyang sariling kapakanan at pagkaraan, tinatalikdan niya 
ang lahat ng kautusang pangkalahatan na hindi niya kinalulugdang gawin! 

Hindi makatuwiran na iugnay ang relihiyong Islam sa isang partikular na 
bansa o lahi o angkan ng tao. At hindi rin naaangkop sabihin na ang lahat 
ng Muslim ay nabubuhay nang ayon sa Batas ng Islam. Sa katunayan, 
maraming Muslim sa kasalukuyan ang naliligaw at sadyang malayo sa 
pagsasakatuparan ng mga aral ng Islam. Ang Islam ay hindi, sa pag-aakala 
ng iba ay nauukol lamang sa pagsasagawa ng mga rituwal na gawain na 
ginagampanan sa isang takdang oras o panahon. Higit sa lahat, ang Deen 
(Relihiyon) na ito ay binubuo o kinabibilangan ng mga paniniwala, batas, 
pagsamba, pangangalakal o pakikipag-ugnayan. Ito ay Deen (Relihiyon) 
at isang pamamaraan ng pamamahala na sumasakop sa lahat ng aspeto ng 
buhay. Isang magandang puna hinggil sa Islam ay sadyang katotohanan 
nang ito ay kanyang sinabi na: “Ang Islam ay isang dakila 
(napakagandang) relibiyon, kung isinasakatuparan lamang ang mga 
aral nito, sundin ang mga kautusan at iwasan ang mga (bagay na) 
ipinagbabawal nito.” 

Sa kanyang aklat na 'Ano ang Islam?' ni G. W. Montgomery Watt ay 
nagsabi; "Ang diskriminasyon (kawalan ng pagkapantay-pantay) ay 
isa sa mga balakid na nararanasan ng mga mag-aaral ng Islam sa 
Europa o Ameriea. Kapag nagsimula siyang maglarawan sa Islam 
bilang "relibiyon ng Qur'an o isang relibiyon ng may 400 milyong 
Muslim sa ngayon', siya ay nagpapakilala ng isang uri na bindi 
naaakmang tawagin bilang isang uri ng 'relibiyon'. Sa kasalukuyang 
panabon, ano ba ang kabulugan ng 'relibiyon' sa mga taga- 
Kanluran? Sa kanilang pananaw, ang pinakamagandang kabulugan 


12 


islamland 

nito, sa isang karaniwang tao, ay ang paggugol sa loob ng ilang oras 
sa araw ng Linggo na nagbibigay ng suporta at lakas sa 
pakikipagharap nila sa mga suliranin ng kanilang buhay. At ito rin 
ang nagbibigay ng sigla sa kanila upang makipagkaibigan o 
makihalubilo sa ibang kilala o bantog na tao at nang sa gayon ay 
kanilang mapanatili sa lipunan ang antas ng kanilang makamundong 
kaligayahan at pagnanasa, at ito ay walang kaugnayan sa larangan ng 
pangangalakal, politika o kabuhayan. Ang masama pa rito, ito ay 
nag-aanyaya ng pagmamalaki sa mga taong nakaririwasa at 
nasisiyahan sa pagyayabang. Isinasaalang-alang din ng ibang taga 
Europa ang relihiyon bilang bagay na itinatag ng mga 
mapagsamantala upang kasangkapanin ang mga karaniwang tao at 
mapailalim sa kanilang kapangyarihan. 

Tunay na may malaking pagkakaiba ang kahulugan ng talata ng Qur’an na 
nagsasaad na: ‘Ang tunay na relihiyon sa (paningin ng) Allah (M) ay 
ang Islam!’ Ang salitang 'Deen' ay isinalin at ipinalit sa katagang 
‘relihiyon’ subali't sa katotohanan, ang ‘Deen’ sa wikang Arabik ay 
tumutukoy sa isang Ganap na Pamamaraan ng Bubay. Hindi ito 
pansariling bagay para sa tao na nakabangga lamang sa kanilang buhay 
kundi ito ay may kaugnayan sa pansarili at pangkalahatan, isang bagay na 
bumubog bilang isang ganap na pamamaraang kumikilala sa labat ng 
aspeto ng bubay- mga paniniwala, pamamaraan ng pagsamba, politika, 
mga detalyadong alituntunin, kabilang na ang mga paksang itinuturing ng 
taga Europa bilang kagandabang-asal o pag-uugali, kalusugan at 
kalinisan. 

Ang kabuuan ng Islam ay ipinabayag kay Propeta Mubammad (M) at ito 
ay bindi nagbago at nananatiling nasa ganap na kaayusan magpabanggang 
ngayon. Walang pagbabagong naganap. Ang nagkaroon lamang ng 
pagbabago ay ang mga tinatawag na Muslim na namumuhay nang lihis sa 
aral ng Islam. Kung ang isang tinatawag na Muslim ay nagkasala o 
nakagawa ng mga ipinagbabawal na bagay, bindi nangangabulugan na 
ang Islam ay umaayon o tinatanggap ang gayong gawain. Halimbawa, 
kung ang isang tao ay binigyan ng makinarya na may siping alituntunin na 
dapat sundin (manual of instruetions) upang mapaandar niya ang 
makinarya. Nguni't hindi niya sinunod ang mga alituntunin (manual of 
instruetions) at ang makina ay nasira, maaari ba nating sabibin na ang 


13 


islamland 

aklat ay hindi tama? Maaari nating sabihin na ang taong binigyan ng aklat 
ay hindi nagtagumpay sa pagsunod niya sa naturang alituntunin (manual). 

Aking inaanyayahan ang mga mambabasa sa aklat na ito na magkaroon ng 
malayang pag-iisip at hindi bunga o bugso ng damdamin upang sa gayon 
ang tunay na layuning matagpuan ang katotohanan ng Islam ay madaling 
matagpuan. Kaya naman, ang makatuwirang kaisipan ang nararapat na 
gamitin at hindi ang bugso ng damdamin. Dito nakasalalay ang ganap na 
pagkaunawa sa Islam. Ang pinakamagandang bagay na ipinagkaloob sa 
atin ng Allah (iS%) ay ang kaisipan at ang tamang paggamit ng katuwiran. 
Tulad ng nakasaad sa Qur’an; 

"At kung sabihin sa kanila: Sundin kung ano ang ipinahayag ng 
Allah, sila ay magsasabi: 'Aming sinusunod kung ano ang natagpuan 
namin sa aming mga ninuno. Ano! Kahit ba ang kanilang mga ninuno 
ay mangmang (at salat sa kaalaman) at walang patnubay?" (Qur’an2: 
170) 

Ang isang makatuwirang tao ay hindi tumatanggap ng isang bagay 
maliban na ito ay kanyang pag-aralan nang mahusay at unawaing mabuti. 
Kapag siya ay ganap na nasiyahan at napatunayan ang katotohanan at 
liwanag nito, hindi niya dapat kimkimin sa kanyang sarili lamang. 
Bagkus, nararapat niyang iparating ang kaalamang ito sa kanyang kapwa 
tao. Sa gayong paraan, ang mga taong mali ang pagkaunawa ay 
maitutuwid ito ayon sa aral at katuruan ng naturang paksa. 

Sa huli, aking aaminin na hindi ko ganap na maibibigay (ang buong 
pagpapaliwanag) sa paksang ito sapagkat kung ating pag-uusapan ang 
Islam, ito ay binubuo ng malawak na paksa na tumatalakay sa lahat ng 
kalakaran ng buhay. Sa aklat na ito binigyang-diin ko ang pagpapaliwanag 
sa mga mahahalagang paksa na nauukol sa mga pangunahin o 
pundamental na aral ng Islam. Ang bawat paliwanag ay binigyan ko ng 
katibayan at patunay mula sa Banal na Qur’an at Sunnah ng Propeta (M)- 
Maaaring ang mga ibang tao ay magsasabi na ang mga Batas ng Islam ay 
nakita na at pinaiiral na ng mga makabagong pamayanan. Magkagayon, 
ang mga alinlangan nila (na may layon maipaliwanag at maituwid ang 
pag-aakala na ang Islam ay galing sa makabagong batas at sistema) ay 
maaari ng isantabi, sapagkat nababatid natin ngayon na ang mga Batas ng 
Islam ay naroroon na, mahigit na labing-apat na raang taon na, at 


14 


islamland 

mangyaring ang mga Batas na pinaiiral ng mga makabagong pamayanan 
ngayon ay hinango mula sa Islamikong Batas. Karagdagan pa rito, ang 
mga taga Silangan ay maraming dahilan at layunin sa pag-aaral ng 
Islamikong Batas. 


Abdurrahman b. Abdul-Kareem al-Sheha 

E-mail: info@islamland.com 
www.islamLand.com 


Islamland 

WWW.ISLAMLAND.COM 


Ang Paniniwala sa Nag-iisang Diyos - Allah (M) 

Ang Islam, katulad ng mga ibang kilalang relihiyon ay binubuo ng iba’t 
ibang aral at paniniwala na nangangailangan ng pagsunod atpagtalima ng 
mga mananampalataya nito at ang pagpapalaganap ng mensahe nito ay 
walang sapilitan. Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsabi : 

"Walang sapilitan sa relihiyon. Katotohanan ang tamang landas 
(katuwiran) ay naiiba sa maling landas (kamalian)..." (Qur’an 2:256) 

Ang Islam ay nag-uutos sa kanyang mga tagasunod na ipalaganap ang 
Islam sa mabuti at makatarungang paraan. Ang Dakilang Allah (iife) ay 
nagsabi : 


15 





islamland 

"Anyayahan mo (O Muhammad) ang sangkatauhan sa Landas ng 
iyong Panginoon nang may Hikmah (karunungan at mahusay na 
pamamaraan) at makatuwirang pangangaral, at makipagtalo sa 
kanila sa paraang higit na mahusay..." (Qur’an 16:125) 

Isang mahalaga at pangunahing prinsipiyo ng Islam ay ang paghihikayat 
na ang tao ay nararapat na maniwala sa Tanging Nag-iisang Diyos na 
Tagapaglikha (lamang) hago pumasok sa Islam; sapagkat kung ang 
kanilang pagyakap sa Islam ay hunga lamang ng pamimilit, magkagayon 
ang kanilang pananalita at mga gawain ay hindi umaakma sa kanilang 
paniniwala, at ito ay isang pagkukunwari sa Islam. Ang Islam ay mahigpit 
na naghahala lahan sa pagkukunwari, at itinuturing ito hilang malaking 
kasalanang higit pa sa kawalan ng pananampalataya. Ang Dakilang Allah 
ay nagsahi : 

"Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay nasa kailalimang (antas 
ng) Apoy..." (Qur’an 4 :145) 

Ito ang tungkulin ng Sugo: ang ipalaganap ang mensahe sa mga tao at 
patnuhayan sila tungo sa kahutihan at pagiging matuwid na hindi 
nangangailangan ng pamimilit. Ang Dakilang Allah (iife) ay nagsahi: 

"At inyong sundin ang Allah at ang Kanyang Sugo (Muhammad), 
datapwa’t kung kayo ay magsitalikod, samakatuwid, ang tungkulin 
lamang ng Aming Sugo ay ang ihatid nang malinaw (ang mensahe)". 

(Qur’an64 :12) 

Ang Mga Pangunahing Layunin ng Islam 

Sa kanyang pananalita sa Mina^ hilang Huling Hajj, ang Propeta (M) ay 
nagsahi; 

“Alam ha ninyo kung anong araw ito? Sila (mga kasamahan) ay 
sumagot, ‘Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na nakaaalam.” 
Sinahi niya, ‘Tunay na ito ang hanal na araw [ang Araw ng Arafah sa 
Hajj].” Alam ha ninyo kung anong pook ito? Ang kanyang mga 
kasamahan ay sumagot; ‘Ang Aliah at ang Kanyang Sugo ang higit 
na nakaaalam.” Ang sahi niya, ‘Ito ang hanal na pook (Makkah at 


* Mina’: isang kapatagan sa paligid ng Makkah. 

16 



islamland 

ang kapaligiran nito). ‘Alam ba ninyo kung anong buwan ngayon? 
Sila (ang mga kasamahan) ay sumagot, ‘Ang Allah at ang Kanyang 
Sugo ang higit na nakaaalam. ‘Ito ang banal na buwan (ang buwan 
ng Dhul Hijjah, ang ika-12 buwan ng kalendaryo ng Islam), 
Katotohanan, ginawa ng Allah ang inyong buhay, ang inyong mga 
kayamanan, ang inyong dangal bilang banal at sagrado, tulad ng 
pagiging sagrado ng araw na ito, sa (sagradong) buwan na ito, at sa 
(sagradong) pook na ito. (Bukhari) 

Ang pinakamahalagang layunin ng Islam sa panawagan nito at tunay na 
iniingatan ay ang pangangalaga sa Deen (Relihiyon), huhay, dangal, 
yaman, kaisipan, mga anak, at ang pangangalaga sa mga karapatan ng 
mga mahihina at may kapansanan. Tungkol sa pagiging sagrado ng huhay, 
ang Dakilang Allah (^) ay nagsahi; 

“At huwag kayong pumatay ng sinuman na ipinagbabawal ng Allah, 
malibang ito ay sa paraang makatarungan...” (Qur’an 17 :33) 

Tungkol sa dangal ng yaman, ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi; 

“At huwag ninyong kamkamin ang ari-arian ng iba nang walang 
katarungan...” (Qur’an 2 :188) 

Tungkol sa pagiging sagrado ng dangal, ang Dakilang Allah (iife) ay 
nagsahi; 

“At iwasang mahulog sa bawal na pakikipagtalik. Katotohanan, ito 
ay Tahishah' (isang uri ng pagsuway at malaking kasalanan), at 
isang masamang gawa (na magbubulid sa Impiyerno malibang siya 
ay patawarin ng Allah).” (Qur’an 17 :32) 

Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi rin: 

“At sinuman ang nakagawa ng kamalian o kasalanan at pagkatapos 
ay ibinintang nito sa sinuman na walang kamuwangan, tunay na 
kanyang pinatawan ang kanyang sarili ng kasinungalingan at 
malinaw na kasalanan.” (Qur’an 4:112) 

Tungkol sa ipinaghahawal na paglahag hinggil sa lahi o angkan, ang 
Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi ; 


17 


islamland 

“At kung siya ay tumalikod na sa iyo (O Muhammad), ang kanyang 
pagsisikhay sa kalupaan ay upang gumawa rito ng katampalasanan 
at kanyang wasakin ang mga pananim at hayupan, datapwa’t ang 
Allah ay hindi nagmamahal sa mga kabuktutan.” (Qur’an 2 :205) 

Binibigyan nang higit na pangangalaga ng Islam ang karapatan ng mga 
mahihina, sapagka't sila ang lagi nang biktima ng pang-aabuso at pang- 
aalipusta. Sa ganitong kadahilanan, ang Dakilang Allah (iife) ay 
nagbanggit ng ilang uri ng mahihina at ilang paraan kung paano sila 
nagagawan ng kamalian. 

Tungkol sa mga magulang, ang Dakilang Allah (iife) ay nagsabi : 

“At ang iyong Rabb (Panginoon) ay nag-utos na wala kang dapat 
sambahin maliban sa Kanya (Allah) At maging masunurin sa iyong 
mga magulang. Kung ang isa sa kanila o kapwa sila nasa katandaan, 
huwag silang pagsalitaan ng kawalan galang at huwag silang sigawan 
subalit' ikaw ay mangusap sa kanila sa paraang magalang (may 
pitagan).” (Qur’an 17:23) 

At tungkol sa mga ulila, ang Dakilang Allah (iii) ay nagsabi; 

“Samakatuwid, ang mga ulila ay huwag apihin...” (Qur’an 93: 9) 

Ang Islam ay nag-uutos na pangalagaan ang mga pag-aari ng mga ulila, 
ang Dakilang Allah (iii) ay nagsabi; 

“At iwasang mahulog sa (paggamit ng) ari-arian ng ulila maliban sa 
layon ng pagpapaunlad nito hanggang siya ay umabot sa tamang 
gulang (na may kakayahang pangasiwaan ang sariling buhay). At 
tuparin ang (bawat) kasunduan. Katotohanan, ang kasunduan, ay 
tatanungin.” (Qur’an 17: 34) 

Tungkol sa mga bata (anak), ang Dakilang Allah (i)i) ay nagsabi: 

“...At huwag kitlan ng buhay ang inyong mga anak nang dahil sa 
kawalan ng panustos (karukhaan). Kayo at ng inyong mga anak ay 
Aming pagkakalooban (ng ikabubuhay).” (Qur’an 6: 151) 

Tungkol sa mga taong maysakit o karamdaman, ang Propeta ng Allah (M) 
ay nagsabi: 


18 


islamland 

“Pakainin ang mga dukha (at mahihirap), dalawin ang mga may sakit 
at tulungang mapalaya ang mga bilanggo.” (Bukhari) 

Tungkol sa mga matatanda; ang Propeta ng Allah (iife) ay nagsahi: 

“Hindi nabibilang sa akin ang isang taong walang paggalang sa mga 
matatanda at walang awa sa mga bata at walang galang sa mga 
pantas.” (Tirmidhi) 

Tungkol sa mga dukha, ang Dakilang Allah (iii) ay nagsahi; 

“At huwag mong ipagtabuyan ang mga dukha (na namamalimos).” 

(Qur’an 93:10) 

Ang Propeta (M) ay nagsahi: 

“Sinuman ang nagbigay tulong sa kanyang kapatid sa oras ng 
kanyang pangangailangan (kagipitan), ang AUah ay naroroon sa oras 
ng kanyang pangangailangan (kagipitan).” (Muslim) 

Marami pang mga magagandang kaugalian na ipinag-uutos ng Relihiyong 
Islam na dapat isahuhay ng mga Muslim na ginagawang dalisay ang 
hawat ugali at tinutulungan umunlad ang huong pamayanan. 

Ang Mga Pangunahing Katangian ng Islam 

Maraming malinaw na mga kapahayagan sa Qur’an at sa mga Hadeettf ng 
Propeta (M) na nag-ulat na ang relihiyon ng mga Propeta ay nag-aanyaya 
sa isang dakila at pangunahing prinsipiyo, (i.e. ang Kaisahan ng Allah 
(ij%). Nagpadala ng mga Propeta ang Makapangyarihang Allah (5i) sa 
sangkatauhan, at ang mga naunang mensahe ng hawat isa (Propeta) ay 
pinawalang-hisa ng mga sumunod dito, mula kay Noah hanggang sa 
pagdating ni Muhammad (#). Ang Propeta (M) ay nagsahi; 

' Ang aking halimbawa at ang halimbawa ng mga Propetang nauna sa 
akin ay tulad ng isang taong nagtayo ng isang bahay, na kanyang 
itinayo at binuo nang maganda at mahusay maliban sa isang puwang 
ng isang tipak (ng bato); ang mga tao ay nagsisilibot sa bahay at 
napapatingin nang may paghanga sa kabuuan nito at nagsasabing, 
'kung inilagay lamang sa puwang na ito ang tipak (ng bato)!' Ang 


2 Hadeeth: ang mga isinalaysay na gawain, pananalita at mga sinang-a}Tinan ni Propeta Muhammad. 

19 



islamland 

Propeta 0 ay nagsabi: 'Ako ang puwang na tipak (ng bato) na iyon, 
at ako ang Huli sa (kawing ng) mga Propeta.' (Bukhari #3342) 

Wala ng ibang bagong Propeta at Sugo ang darating pa mula sa Allab (3i) 
pagkaraan ni Muhammad (^). Ang pagbabalik ni Hesus (SSSI) ay tanda 
lamang ng pagdating ng Huling Oras. Si Hesus (8^1) ay babalik^ dito sa 
lupa upang bigyang katarungan ang dating walang katarungang mundo. 
Siya ay hindi darating upang magtatag ng panibagong relihiyon, bagkus 
ipangangaral niya ang tanging isang relihiyon - ang Islam. Ang Propeta 
Muhammad (^) ay nagsabi: 

“Ang Oras (Huling Araw) ay hindi maitatatag hanggat ang anak ni 
Maria (Hesus) ay darating sa inyo bilang makatarungang pinuno. 
Babakliin niya ang mga krus, papatayin niya ang mga baboy, aalisin 
niya ang li^ya"^, at ang salapi ay sasagana hanggang walang sinuman 
ang tatanggap pa nito.” (Bukhari) 

Ang lahat ng mga Propeta ay nag-aanyaya sa Kaisahan ng Allah (iii) at 
itinatakwil ang pagbibigay katambal sa Kanya sa pagsamba at maging sa 
kapamahalaan. Sila ay nagkakaisang nagpahayag na ang Allah (iSi) ay 
malayo at malaya sa anupamang kakulangan o kapintasan. Sila ay 
nanawagan sa kani-kanilang mga mamamayan na sambahin ang Tanging 
Nag-iisang Diyos, ang Allah (iSi) na walang anumang tagapamagitan. 
Pinatnubayan nila ang sangkatauhan upang makamtan nila ang tunay na 
kaligayahan sa mundong ito at maging sa Kabilang Buhay. Tinuruan ang 
mga tao na magkakaroon ng magandang pag-uugali at kaaya-ayang galaw 
o kilos tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Ang Dakilang Allah, (iS®) ay 
nagsabi: 

“Ipinag-utos Niya sa inyo ang katulad ng relihiyon na ipinag-utos kay 
Noah at ipinahayag sa iyo (o Muhammad) at siya ring ipinag-utos 
kina Abraham at Moises at Hesus na nagsabing: ‘Itatag ang relihiyon 
at huwag magkahiwalay mula rito. Karumal-dumal para sa mga 


Ang katuwiran dito ay hindi namatay si Hesus, tulad ng paniniwala ng mga Kristiyano at mga 
Hudyo, datapwat siya ay itinaas sa langit at hindi siya napatay ng mga Hudyo na kanilang inakala. 
Tinggnan ang Qur'an (4:157). 

Ang Ji2ya ay isang buwis na ibinabayad ng mayamang di Muslim sa pamahalaang Muslim. 

20 



islamland 

sumasamba sa mga diyus-diyusan sapagkat sila ay naglalaan ng 
pagdalangin sa mga ito.” (Qur’an 42:13) 

1) Pinawalang-bisa ang mga naunang yugto ng relihiyon at ang Islam 
ang siyang huling yugto nito. Hindi tatanggapin ng Allah (4%) ang ibang 
relihiyon mula sa kanyang mga alipin. Ang Dakilang Allah (iS%) ay 
nagsabi: 

"At Aming ipinahayag sa iyo (O Muhammad) ang Aklat (Qur'an) sa 
katotohanan, na nagpapatunay sa mga Kasulatan na dumating nang 
una pa rito at bilang saksi rito." (Qur'an 5:48) 

At dahil ang Islam ay siyang wakas at huling yugto ng Deen (Relihiyon), 
ang Allah (ij%) ay nangako na ito ay Kanyang (M) pananatilihin at 
pangalagaan mula sa lahat ng uri ng pagbabago hanggang sa Araw ng 
Pagbabayad, hindi tulad ng mga naunang yugto ng relihiyon na ipinadala 
sa natatanging panahon at sa mga natatanging tao. Ang Dakilang Allah 
(ijfe) ay nagsabi: 

“Alalahanin! Kami, tunay na Kami ang nagpahayag ng Paala-ala at 
Babala (Qur’an) at katotohanan, ito ay Aming pangangalagaan.” 

(Qur’an 15:9) 

Ang Sugo ng Islam na si Muhammad (^) ay siyang huli sa lahat ng Sugo 
(M)- Wala ng darating pagkaraan niya. Ang Dakilang Allah (4%) ay 
nagsabi: 

"Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapwa't siya ang 
Sugo ng AUah at huU sa lahat ng mga Propeta...". (Qur'an 33:40) 

Ito ay hindi nangangahulugan na hindi kinikilala ng Islam ang mga 
naunang mga Sugo o kapahayagan... bagkus, si Hesus (8^1) ay nagdala ng 
mensahe sa kanyang mga mamamayan ng tulad ng mensaheng ibinigay ni 
Moises (8SS') sa kanyang mga mamamayan; at si Muhammad (^) ay 
nagdala ng mensahe na siya ring mensaheng dinala ni Hesus (8^1), at ito 
ay ang pagsamba lamang sa Allah (5i) na hindi nagbibigay o nag-aakibat 
ng anumang bagay bilang katambal sa pagsamba sa Kanya. 


21 


islamland 

Si Muhammad (M) ay ang huling Propeta at Sugo ng Allah (M)- Ang mga 
Muslim ay pinag-utusan na maniwala sa lahat ng Sugo at sa mga Banal na 
Kapahayagan. Sinuman ang hindi naniwala sa mga ito, ay nasadlak sa 
kawalan ng pananalig o paniniwala at sa gayon, siya ay lumisan mula sa 
pagiging Muslim (ituturing na hindi tunay na mananampalataya). Ang 
Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi; 

“Katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya sa Allah at sa 
Kanyang mga Sugo at nagnanais maghigay ng pagtatangi sa Allah at 
sa Kanyang mga Sugo na nagsasahing: “Kami ay naniniwala sa ilan 
(sa mga Sugo) suhali’t tinatanggihan (namin) ang iha,” at (sila’y) 
nagnanais tumahak sa pagitang landas (ng paniniwala at kawalang 
ng paniniwala)^. Ang katotohana’y sila ay hindi (tunay na) mga 
mananampalataya. At Aming inihanda sa mga Katir'’ ang isang 
kahiya-hiyang parusa.” (Qur’an 4:150-151) 

2) Binigyang kaganapan ng Islam ang mga hatas na dala ng mga 
naunang Relihiyon. Ang mga hatas na nauna ay nakaugnay at nag-ugat sa 
aspetong pang-ispirituwal na naglayon ng pagpapadalisay ng kaluluwa. 
Ang mga ito ay hindi tumatalakay sa pagsasaayos ng pang-material na 
hagay. Suhali't ang Islam ay dumating upang gawing ganap at isaaayos 
ang kahuuang ng aspeto ng huhay. Ang Islam ay tumatalakay sa ugnayang 
relihiyon at makamundong gawain. Ang Dakilang Allah (5i) ay nagsahi: 


^ Ito ay isang babala sa mga mga Hudyo at Kristiyano, na tinaguriang “Angkan ng Kasulatan” sa 
Banal na Qur’an. Sila’y naniniwala sa ilang Propeta at tinatanggihan ang iba. Ang mga Hudyo ay 
naniniwala sa mga Propeta maliban lamang kay Hesus at Muhammad (#). Ang mga Kristiyano 
naman ay naniniwala sa mga Propeta subali’t kanilang itinatakwil ang panghuli sa mga Sugo at 
Propeta na si Muhammad (#). Sinumang magtakwil kahit sa isa lamang sa mga Propeta ng AUah ay 
katunayang hindi naniniwala sa kanilang lahat, sapagka’t isang kinakailangan sa sangkatauhan ang 
maniwala sa lahat ng Propeta at Sugong ipinadala ng Dakilang Lumikha — Allah. Sinumang 
magtakwil sa isa man sa mga Propeta dahil sa inggit, pagkiling at personal na kapritso, ipinakikita 
lamang niya na ang kanyang paniniwala sa ibang Propeta ay hindi totoo bagkus isang gawaing 
sumusunod lamang sa pagnanais at kapritso. Ang susunod na talata’y matutunghayan na sila’y hindi 
tunay na mananampalataya at dahil dito’y ang kanilang kahihitnatnan ay Impiyerno. 

^ Kalimn- Sa pananaw ng Islam, ang “Kafir” (isahan) ay may isang kahulugan, yaong taong 
tumatanggi at nagtatakwil sa katotohanan. Kaya, ang Kalirun o Kuffar (maramihan) ay mga taong 
walang paniniwala, pananampalataya, at pananalig sa AUah at sa mga Batas na ipinahayag Niya. SUa 
ay mga taong nagtakwil sa Kaisahan ng AUah (hindi kumikilala sa AUah bilang Tanging Isang Diyos 
na karapat dapat pag-ukulan ang Pagsamba, at hindi tinanggap ang Kapahayagan ng Qur’an at 
pinabulaanan ang pagiging tunay na Propeta ni Propeta Muhammad. 

22 



islamland 

“...Sa araw na ito Aking binigyang ganap ang inyong relihiyon at 
ipinagkaloob ang kagandahang loob sa inyo at pinili ang Islam bilang 
inyong relihiyon.” (Qur’an 5: 3) 

Sa ganitong dahilan, ang Islam ay ang pinakamahusay na Deen 
(pamamaraan ng huhay). Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi; 

"Kayo (mga Muslim) ang pinakamabuting pamayanan na lumitaw 
para sa sangkatauhan; (sapagka’t) inyong ipinag-uutos ang Ma’arul 
(gawang kabutihan) at ipinagbabawal ang Munkar (gawang 
kasamaan), at kayo ay naniniwala sa Allah. At kung ang Angkan ng 
Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) ay naniwala lamang, ito ay higit 
sanang mabuti para sa kanila. Mula sa kanila ay mayroon (din 
namang) Mu’min (mga tapat na mananampalataya), ngunit 
karamihan sa kanila ay Fasiqun (palasuway sa Allah at 
mapaghimagsik laban sa kautusan ng Allah)." (Qur'an 3:110) 

3) Ang Islam ay pangkalahatang Relihiyon na ang mensahe ay nakalaan 
sa lahat ng tao, sa lahat ng pook at sa lahat ng panahon. Ito ay hindi 
ipinahayag para sa mga natatanging lahi, uri, hansa o panahon. Ito ang 
Deen (Relihiyon) na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang 
pagkakaiha hatay sa kulay, wika, angkan o lugar, suhali't ito ay hatay sa 
isang uri ng paniniwala na siyang naghuhuklod sa lahat ng tao. Sinuman 
ang may pananampalataya sa Allah (iS%) na Siya (iSfe) lamang ang Tunay 
na Rahh (Panginoon), na ang Islam ay ang tunay na Deen (Relihiyon) at si 
Muhammad ay huling Sugo (M), siya ay (kahilang na) isa ng Muslim. Ang 
Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi: 

“At ikaw (O Muhammad) ay Aming isinugo bilang tagapagdala ng 
magandang balita at tagapagbabala sa Sangkatauhan...” (Qur’an 34: 
28) 

Tungkol sa mga naunang mga Sugo, sila ay ipinadala sa kani-kanilang 
pamayanan. Ang Dakilang Allah (iS®) ay nagsahi tungkol kay Noah (8SSI): 

"Katotohanang Aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan!..." 

(Qur'an7:59) 


23 


islamland 

Tungkol kay Propeta Hud (8^1), ang Dakilang Allah (iS) ay nagsabi: 

"At sa (Tribu ng) A'ad (Aming isinugo) ang kanilang kapatid na si 
Hud, Siya ay nagsabi: O aking mamamayan! Sambahin ninyo ang 
Allah! Wala kayong iba pang ilah (diyos) maliban sa Kanya..." 

(Qur’an 7:65) 

Tungkol kay Salih (8SS0> ^ng Dakilang Allah (5i) ay nagsabi: 

"At sa (Tribu ng) Thamud (ay Aming isinugo) ang kanilang kapatid 
na si Salih. Siya ay nagbaya: O aking mamamayan! Sambahin ninyo 
ang Allah! Kayo ay wala ng iba pang ilah (diyos) maliban sa 
Kanya.. (Qur'an 7:73) 

Hinggil kay Lut (8SSI), ang Dakilang Allah (3i) ay nagsabi: 

"At (alalahanin) si Lut, nang sabihin niya sa kanyang mamamayan: 
'lnyo bang ginagawa ang pinakamasamang kasalanan, na wala pang 
sinumang nauna sa inyo sa lahat ng mga nilalang?" (Qur'an 7:80) 

At tungkol kay Shu'aib (8Si!l), ang Dakilang Allah (iSi) ay nagsabi; 

"At sa (mamamayan ng) Madyan (Midian) ay (Aming isinugo) ang 
kanilang kapatid na si Shu'aib, siya ay nagbadya: 'O aking 
mamamayan! Sambahin ninyo ang Allah, wala na kayong iba pang 
ilah (diyos) maliban sa Kanya..." (Qur'an 7:85) 

Tungkol kay Moises (8SSI), ang Dakilang Allah (iSi) ay nagsabi: 

"At pagkaraan nila (mga naunang Sugo) ay Aming isinugo si Moises 
na kasama ang Aming mga Tanda (Himala) kay Paraon at sa 
kanyang mga pinuno..." (Qur'an 7:103) 

At hinggil kay Hesus (8SS0, ang Dakilang Allah (iSi) ay nagsabi; 

"At (alalahanin) nang si Hesus, ang anak ni Maria, ay nagsabi: 'O 
Angkan ng Israel! Ako ay isang Sugo ng Allah na ipinadala sa inyo. 


24 


islamland 

na nagpapatunay sa Torah (mga Batas) na ipinadala (sa inyo) nang 
una pa sa akin..." (Qur'an 61:6) 

Dahil sa katotohanan na ang Islam ay pangkalahatang relihiyon at ito ay 
nag-aanyaya sa huong sangkatauhan, ang Dakilang Allah ay nag-uutos sa 
lahat ng mga Muslim na iparating ang mensahe sa huong mundo. Ang 
Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi: 

“Kaya’t, ginawa Namin kayong isang makatarungang (at 
pinakamabuti) Ummah (pamayanan) upang kayo ay maging saksi sa 
sangkatauhan, at ang Sugo (Muhammad) ay maging saksi sa inyo.” 

(Qur’an 2:143) 

4) Ang mga hatas at mga katuruan ng Islam ay nagmula sa 

Dakilang Allah (iJfe) kaya naman walang anumang paghahago sa mga ito. 
Hindi tulad ng mga hatas na ginawa ng tao na laging nang may kamalian 
at kakulangan sanhi na rin ng maraming dahilan tulad ng kapaligiran, 
kultura, kaugalian at lipunan. Ito ay isang hagay na nasasaksihan sa 
kasalukuyan. Ang mga hatas na ginawa ng tao ay lagi nang 
nangangailangan ng paghahago at pagsusuri. Ang hatas na angkop sa 
isang lipunan ay hindi naaangkop sa ihang lipunan at ang angkop sa ihang 
panahon ay hindi angkop sa ihang panahon. Katulad ng mga hatas ng 
pamayanang Kapitalista na hindi angkop sa mga Komunista. Sinuman ang 
magnais magpanukala ng hagong hatas sa isang pamayanan ay dapat 
niyang isaalang-alang ang paniniwala o hangarin o layunin ng madla. 
Karagdagan pa rito, ang isang taong maalam ay maaaring maghigay ng 
panukala at pagsalangsang o pagsalungat o karagdagan sa mga dating 
hatas. 

Tungkol sa mga hatas ng Islam, ang mga ito ay itinuturing na hanal at 
ganap, sapagkat ang gumawa nito ay ang Makapangyarihang 
Tagapaglikha (i)fe) ng lahat ng mga hagay, Siya (i)fe) ang nakahahatid nang 
ganap kung ano ang mahuti sa tao sa natatanging panahon at kung ano ang 
mahuti sa kanilang pamumuhay. Walang sinuman ang maaaring 
magkaroon ng karapatang salungatin, haguhin, dagdaan o hawasan ang 
mga hatas (ng Islam) maging anuman ang kanyang katayuan o kalagayan 
o pinag-aralan. Ang Dakilang Allah (i)fe) ay nagsahi: 


25 


islamland 

“Sila ba, kung gayon, ay humahanap ng Hatoi (batay) sa (panahon 
ng lahiliyah [Kamangmangan’])? At sino ba ang nakahihigit sa 
Allah sa paghatol sa mga taong may matatag na pananampalataya?” 

(Qur’an 5:50) 

5) Ang Deen (Relihiyon) na Isiam ay isang Deen na ang mga paksa o 
nilalaman ay pangkalahatan, naaangkop sa lahat ng panahon at pook. Ito 
ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang prinsipiyo at mga aral na hindi 
maaaring baguhin, ang mga (batas na) ito ay hindi kumukupas sa 
paglipas ng panahon o sa pagbabago ng pook o kalagayan ng 
mamamayan maging ito man ay mga alituntunin na tumatalakay sa mga 
paniniwala, tulad halimbawa ng paniniwala sa Allah (iJi), sa Kanyang 
mga Anghel, sa mga Kapahayagan, sa mga Sugo, sa Huling Araw, sa 
Kahihinatnan. O kaya naman hinggil sa alituntunin ng pag-samba, tulad 
halimbawa ng mga bilang ng 'rakah' (yunits) sa pagdarasal at ang mga 
oras nito, ang halaga na dapat ibibigay sa obligasyon ng Zakah (kawang- 
gawa) at kung kanino dapat ibigay, ang mga oras ng ubligadong pag- 
aayuno at ang mga katangian at patakaran sa 'Hajj' (paglalakbay sa 
Makkah). 

Bawat bagong paksa, bagay o pangyayari ay nararapat na sinusuri batay 
sa Qur'an at sa mapananaligang Sunnah ng Propeta (^) upang ito ay 
mabigyan ng kaukulang pasiya pagkaraan ng masusing pag-aaral. Kung 
ang maliwanag na pasiya ng isang paksa, bagay o pangyayari ay hindi 
maaaring hanguin mula sa Qur'an at sa Sunnah ng Propeta (^), ang mga 
mapagkakatiwalaan (may ganap na takot sa Ahah, iJfe) at mabuting mga 
pantas o paham ay kailangan gumawa ng hakbangin (Ijtihad) sa bawat 
panahon kaakibat ng pagsaaalang-alang sa kapakanan ng mga Miislim 
batay sa kalagayan ng mga mamamayan at lipunan. Ito ay ginagawa sa 
pamamagitan ng masusing pagsusuri ng pangkalahatang kahulugan ng 
kapahayagan (talata o Ayaat*^ ng Qur'an) at pinag-aaralan mabuti ang ibat- 


" Isinalaysay ni Ibn Abbas: Ang Sugo ng AUah (^) ay nagsabi, “Ang kinamumuhiang tao ng AUah 
ay tatlo: 1. Ang isang taong lumihis mula sa kagandahang asal, 2 Ang isang taong nagnanais na 
ang mga kaugaUan sa panahon ng JahiUyah (kamangmangan) ay manatiU sa Islam ; 3. isang tao na 
naglalayong padanakin ang dugo ng sinuman kahit siya ay walang karapatan (na gawin ito).” 

^ Ayaat-ito ay isang saUta sa wikang arabik na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, 
aral batas, at babala na ipinahihiwatig na AUah sa tao upang magkaroong ng pagkakataon na mag- 
isip, unawain at magnUay-nUay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda na maaaring 
makita sa ating mga sariU at maging sa kapaUgiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang 
Makapang}'arihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon 

26 



islamland 

ibang simulain na hinango mula sa Qur'an at Sunnah; tulad ng mga 
sumusunod; 

1. Ang lahat ng bagay ay pinahihintulutan maliban sa ipinagbawal ng 
Batas ng Islam. 

2. Iniingatan at pinangangalagaan ang kapakanan. 

3. Ang Islam ay magaan o maginhawa at madaling Deen (Relihyon) at 
naglalayong pawiin ang lahat ng kahirapan. 

4. Ang lahat ng kahirapan o kapinsalaan ay pinapawi. 

5. Hinahadlangan ang kasamaan, pinipigil nito ang pinag-uugatan 
upang hindi lumaganap. 

6. May mga mahihigpit na pangangailangan o dahilan na maaaring 
pahintulutan ng batas ng Islam (tulad halimbawa sa maselang sakit o 
operasyon ng babaing maysakit, pinahihintulutan ang doktor na 
lalake sa tawag ng kaligtasan kung walang babaeng doktora na 
maaaring magsagawa nito. 

7. Ang malubhang dahilan o pangangailangan ay pinahihintulutan ayon 
sa kalagayan. (halimbawa, kung ang isang tao ay nasa isang disyerto 
at walang anumang tubig na maaaring inumin, at mayroong isang 
inuming nakalalasing, ito ay maaari niyang inumin pansamantala 
habang wala pang tubig. Sa ganitong gipit na kalagayan, higit na 
nangunguna ang kaligtasan. 

8. Ang pag-alis o pag-iwas sa kapinsalaan ay pinagtutuunan nang higit 
kaysa pagkakaroon ng kapakinabangan mula rito. 

9. Sa isang gipit na pagkakataon, na kung walang pagpipilian sa 
dalawang kasamaan, dapat niyang piliin o gawin ang magaan na 
kasamaan sa dalawa. 

10. Ang kasamaan ay hindi nararapat supilin ng parehong kasamaan. 

11. Ang natatanging kasamaan ay dapat pigilin upang hindi lumala o 
makapinsala sa pangkalahatan. 


ding mga aral na isinasalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng 
buhay. Ang mga kapahayagan at batas naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na 
ipinagkatiwala sa mga Propeta at Sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng 
pagkakaroon ng Isang Diyos na Siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng 
buhay upang sa gayon makamtan ng bawa’t tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at 
ang mga babala upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay 
kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng Impiyerno. 

27 



islamland 

Marami pang ibang mga panuntunan na tulad ng mga ito. Sa 
pagsasagawa ng Ijtihad, (ang mga paham/pantas) ay hindi dapat 
pangibabawan ng kaniang sariling hangarin o pithaya, o kaya naman ay 
gamitin niya ito sa pansariling kabutihan. Nararapat niyang gawin ang 
lahat sa kapakanan ng mga tao na hindi sumasalungat sa mga katibayan 
mula sa kapahayagan. Ito ay sa dahilang ang Islam ay naaangkop at 
tumutugma sa bawat panahon, at ipinagkakaloob nito ang 
pangangailangan ng bawat lipunan. 

6) Walang mga diskriminasyon sa Deen (Relihiyon) ng Islam. Ang 
lahat ng alituntunin ay nababagay sa lahat, walang pagkakaiba sa pagitan 
ng mga mayayaman at mahihirap, ng mga matataas na tao at aba, ng 
namumuno at ang mga pinamumunuan, ang mga puti at itim. Ang lahat 
ay pantay sa pamamalakad ng batas ng Islam (Shari'ah). 

Noong panahon ng Propeta (^), isang babae mula sa angkan ng 
Makhzoom at mula sa tribo ng Quraish (ang pinakamarangal na angkan 
ng mga dakilang tribo) ay nagnakaw. Ang mga ibang taong nakapaligid sa 
kanya ay nagsabi, 'Sino ang mamamagitan sa Sugo ng Allah (M) para 
sa kapakanan niya (babae)?' Ang mga iba ay nagsabi, 'Sino pa ang 
may lakas ng loob kundi si Usaamah bin Zaid ( 4 »), ang 
pinakamamahal ng Sugo ng Allah (^),' Si Usaamah ay nagtangkang 
mamagitan, at ang Propeta (M) ay nagsabi, 'lkaw ay ba namamagitan sa 
isa sa mga itinakdang kaparusahan ng Allah (M)?' Ang Propeta (M) ay 
tumayo sa pagkakataong iyon at nagsalita; 

"O aking mamamayan, ang bagay na nakasira sa mga taong nauna sa 
inyo ay kung ang isang mataas o marangal na tao ay nagnakaw, hindi 
nila ito pinarurusahan, subali't kung ang isang dukha ay nagnakaw, 
minamabuti nilang ipataw ang kaparusahan na pinagtibay ng Allah 
(M) sa kanya. Ako ay nanunumpa sa Allah, na kung si Patimah na 
anak ni Muhammad ay nagnakaw, puputulin ko ang kanyang 
kamay."® (Muslim) 

7) Ang mga pinagmulang kapahayagan ng Deen (Relihiyon) ng Islam 
ay narito pa rin sa kasalukuyan na nasa orihinal na kaayusan, malaya sa 
anumang pagbabago, pagbabawas, pagdaragdag o pagpapalit. Ang 


Ang itinalagang kaparusahan ng Islam sa mga nagnakaw ay ang pagputol ng kamay. 

28 


9 



islamland 

pangunahing pinagkunan ng Deen ng Islam ay ang Qur'an at ang Sunnah 
ng Sugo ng Allah (^). 

Ang Qur’an sa kasalukuyan ay nasa orihinal nitong anyo, tulad nang una 
itong ipinahayag kay Propeta Muhammad (^), na ang hilang ng mga 
titik, mga talata at mga kahanata ay hindi naghago kahit munti man. 

Ang Propeta (^) ay nagtalaga ng mga iskriho (manunulat) mula sa mga 
pinakamahuhuti niyang kasamahan upang isulat ang mga ipinahayag sa 
kanya ng Allah (ijife), tulad nina Ali (4»), Mu’aawiyah (4s), Uhay hin 
Ka’h (4s) at si Zaid hin Thaahit (4 b). Kapag siya ay nakatatanggap ng 
mga kapahayagan mula sa Dakilang Allah, inuutusan niya ang kanyang 
mga tagasulat na isulat ang mga naipapahayag, at sinasahihan kung 
saang kahanata ito nararapat. Naisaulo at naisulat ang huong Qur’an at 
maging sa puso ng mga Muslim. 

Ang mga Muslim ay naghigay ng malaking pagpapahalaga sa Aklat ng 
Allah (iSfe). Sila ay nagpapaligsahan sa hawat isa na matuto at ituro ito, 
upang sa gayon ay makatanggap ng gantimpala tulad ng pangako ng 
Propeta (^); 

"Ang pinakamabuti sa inyo ay yaong mga nag-aaral sa Qur’an at 
nagtuturo nito (sa mga tao)". (Bukhari) 

Sila ay gumugugol ng panahon at yaman upang makapaglingkod, ingatan 
at isaulo ang Qur’an. Ang mga Muslim ay naghatid sa Qur’an mula sa 
mga unang nakaraang henerasyon hanggang sa mga hagong henerasyon, 
(isinaalang-alang na ang pagmemorya at paghasa nito ay isang gawaing 
pagsamha). Ang Propeta {M) ay nagsahi ; 

"Sinuman ang bumasa (bumigkas) ng isang titik ng Qur’an, siya ay 
makatatanggap ng sampung gantimpala. Hindi ko ibig sabihin na ang 
‘Alif Laam Meem’ ay isang titik, subali't ang ‘Alif ay isang titik, ang 
‘Laam’ ay isang titik at ang ‘Meem’ ay isang titik". (Tirmidhi) 

Ang pangalawang hatayan (Batas ng Islam) ay ang Sunnah ng Sugo (^) 
na tumayo hilang paghihigay linaw at pagpapaliwanag ng Qur’an. 
Pinangalagaan ito ng Allah (iSfe) mula sa anumang paghahago at sa lahat 


29 


islamland 

ng pagkasira o katiwalian sa pamamagitan ng mga mabubuti at 
mapagkakatiwalaang iskolar o maalam na Muslim na nagsakripisyo ng 
kanilang buhay upang pag-aralan ang mga tradisyon ng Sugo ng Allah 
(M), at ang mga kawing ng mga tagapagsalaysay, sinuri at masusing 
siniyasat kung ang mga sinasalaysay ay tunay nga (o maisasaalang-alang) 
na nagmula sa Propeta (M)- Sinusuring mabuti ang lahat ng mga 
isinasalaysay kung ito ay nanggaling nga sa Propeta (M), at hindi 
tinanggap ang mga salaysay na walang matibay na batayan at hindi 
napatunayan. Ang mga salaysay na ito ay dumating sa ating panahon na 
malaya mula sa anumang katiwalian o kasinungalingan. Sinuman ang 
magnais manaliksik sa pamamaraang ginawa upang pangalagaan ang 
Sunnah (ng Propeta M), ay maaari silang sumangguni sa mga Agham ng 
Hadeeth. Magiging malinaw sa mga mananaliksik sa mga Agham na ito 
ay walang alinlangan tungkol sa mga isinalaysay na Hadeeth na umabot sa 
atin, at kanila ding mapag-aalaman ang malaking hirap na ginugol ng mga 
iskolar ng Islam sa paglilingkod upang mapanatili ang Sunnah ng Propeta 
(^). 

8) Itinuturing ng Deen (Relihiyon) ng Islam na pantay ang lahat ng tao 
sa kanilang likas, maging ito man ay ukol sa kasarian, kulay o wika. Ang 
unang taong nilikha ng Allah (iS%) ay si Adan (8^1)- Siya ang ama ng 
sangkatauhan. At mula kay Adan nilikha ang kanyang asawa na si Eva, 
ang ina ng sangkatauhan, at mula sa kanilang dalawa, pinapangyaring 
dumami ang tao. Sa kanilang orihinal na likas, ang lahat ng tao ay 
magkakatulad. Ang Dakilang Ahah (iS) ay nagsabi ; 

“O sangkatauhan! Matakot sa inyong Rabb (sa pamamagitan ng 
pagtalima sa Kanyang kautusan), na Siyang lumikha sa inyo mula sa 
iisang tao (Adam), at mula sa kanya ay nilikha Niya ang kanyang 
asawa [Hawwa (Eba)|, at mula sa kanila’y nilikha Niya ang 
maraming kaialakihan at kababaihan. At matakot sa Allah na 
Siyang hinihingan ninyo (ng inyong mga karapatan) sa isa’t isa, at 
(huwag putulin ang ugnayan) ng mga sinapupunan“ (kamag- 
anakan). Katiyakan, ang Allah ay Lagi nang Nakamasid sa inyo....” 
(Qur’an 4:1) 


Ang pagbibigay ng pitagan, paggalang at pagpapanatili ng pagkakamag-anak ay labis na ipinag- 
uutos ng Islam. Si Propeta Muhammad (M) ay nagsabi: ‘'Sinumang sumira (pumutol) sa pakikitungo sa 
kamag-anakan aj hindi makapapasok sa Paraiso”. (Bukhari at Muslim) 


30 



islamland 


Si Propeta Muhammad (M), ay nagsabi: 

“Katotohanan na inalis ng Allah sa inyo ang (iba't ibang uri ng) 
pagmamalaki (na inyong naramdaman) sa panahon ng 
kamangmangan bago dumating ang Islam, at ang kamangmangan sa 
pagkakaroon ng pagmamalaki sa inyong lahi. (Ang mga tao ay 
dalawang uri); ang sumasampalataya na may takot sa Allah at ang 
taong walang paniniwala na isinumpang makasalanan. Ang lahat ng 
tao ay anak ni Adan at si Adan ay (nilikha mula sa) alabok.” 
(Tirmidhi) 

Ang mga tao na nabubuhay at mabubuhay pa sa mundong ito ay mula sa 
lahi ni Adan. Sila ay nagsimula sa iisang Deen (Relihiyon) at mayroong 
silang iisang wika nguni't dahil sa pagdami ng tao sila ay nangagkalat sa 
ibat ibang dako ng mundo at lupain. At ito rin ang dahilan kung bakit 
nagkaiba ang kulay at likas ng tao (bunga ng kapaligiran) at nagkaroon ng 
ibat-ibang wika. At ito ang pinagmulan ng iba’t ibang kaisipan, 
pamamaraan ng pamumuhay at paniniwala. Ang Allah (iS%) ay nagsabi: 

“Ang sangkatauhan (noon) ay nag-iisang pamayanan (isang 
relihiyon) lamang (nang malaunan) sila ay nagkaiba-iba; at kung 
hindi lamang para sa isang Salita na inilahad noon ng iyong 
Panginoon, marahil malaon nang nalutas sa pagitan nila ang tungkol 
sa anumang kanilang ipinagkaiba." (Qur'an 10:19) 

Sa mga aral ng Islam ay naglalagay sa tao sa pantay na katayuan na hindi 
isinasaalanag-alang ang kanilang kasarian, lahi, wika o pook. Lahat ay 
pantay sa paningin ng Allah (M). Sila ay nagkaiba lamang sa 
pagsasagawa at pagsasakatuparan sa Deen ng Allah (ij%). Ang Dakilang 
Allah (iife) ay nagsabi: 

“O sangkatauhan! Alalahanin! Nilikha namin kayo bilang lalaki at 
babae at ginawa Namin kayong isang pamayanan at lahi upang kayo 
ay mangagkakilala. Alalahanin! Ang pinakamarangal sa inyo sa 
paningin ng Allah ay yaong mayroong magandang asal...” (Qur’an 49: 
13) 

Batay sa pagkapantay-pantay na kinilala ng Islam, lahat ng tao ay pantay 
sa karapatan sa kalayaan na pinangangalagaan ng Islam at hindi 


31 


islamland 

pinahihintulot ang makahayop na kalayaan; tulad ng pagsasagawa ng 
kahit na anong nais gawin. 

Sa Islam ang Lahat ng Tao ay may Karapatan at Kalayaan 

A) Kalayaan sa pag-iisip at pagpapahayag ang sariling opinyon. Ang 
Islam ay nanghihimok sa kanyang mga tagasunod na magsahi ng 
katotohanan at ipahayag ang kanilang kaisipan tungkol sa anumang hagay 
- lalu na ang mga nakahuhuting paksa na dapat higyang-pansin na walang 
dapat pangamhahan. Ang Propeta (^) ay nagsahi; 

“Ang pinakamabuting pagsasagawa ng jihad^* ay ang pagsasabi ng 
katotohanan sa harapan ng isang mapaniil at mapang-aping pinuno.” 

(Ahu Dawud) 

Ang mga kasamahan ng Sugo ng Allah (^) ay patuloy na tinatangkilik 
ang prinsipiyong ito. Minsan, may isang tao ang nagsalita kay Omar hin 
Khattah (4a) na nagsahing: ‘Matakot ka sa Allah, O pinuno ng mga 
Mananampalataya! ’ Ang isang tao ay nagprotesta at nagsabing; 
‘May lakas ka ng loob na magsabi sa pinuno ng mga 
Mananampalataya, na matakot sa Allah?’, Sa pagkakataong iyon si 
Omar ay nagsabi: “Hayaan mong sabihin niya, dahil wala kang 
halaga kung hindi mo sasabihin sa amin iyan, at kami ay wala rin 
halaga kung hindi namin tatanggapin ito.” 

Sa isa pang pagkakataon, si Ali (4») ay humatol sa isang partikular na 
hagay na hatay sa kanyang sariling opinyon. Nang si Omar, 4® (na siyang 
pangalawang Khaleelah'^ nang panahong iyon) ay tinanong kung ano ang 
kanyang masasahi sa pasiya (ni Ali, 4»), at siya ay sumagot, ‘Kung ako 
ang tinanong hinatulan ko sana ng (ganito at ganito...)’. At nang siya 
(4a) ay tinanong hakit hindi siya nakipagtalo kay Ali (4») dahil siya ang 
pinuno ng mga Matatapat, siya ay sumagot; “Kung ang bagay na ito ay 
mababasa sa Qur’an at Hadeeth, akin itong tatanggihan. Nguni't ito 
ay isang bagay na batay lamang sa kanyang sariling opinyon at ang 
opinyon ay karaniwan na maaaring ito ay tama o mali, at sinuman ay 


Jihad: ang pagsisikhay para sa kapakanan ng AUah upang ang Kanyang Salita at Deen (Relihiyon) ay 
maging Dakila. 

Khaleefah: ang kahaHli ng Propeta (^) sa pamumuno sa mga Muslim. 

32 



islamland 

hindi nakatitiyak kung aling pananaw ang higit na tama sa paningin 
ng Allah.” 

Bawat isa ay may karapatan at malayang magkaroon ng sariling ari-arian 
at legal na hanap-buhay. Ang Allah ay nagsabi; 

“At huwag ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ng 
Allah sa iba nang higit sa inyo. Sa mga kalalakihan ay mayroong 
gantimpaia mula sa kaniiang pinagpaguran at (gayon din) sa 
kababaihan ay mayroong gantimpala mula sa kanilang 
pinagpaguran...” (Qur’an4: 32) 

B) B awat isa ay may kar apatan at malayang magsikhay ng karunungan 
o edukasyon. Ayon sa Sugo ng Allah (^) na nagsabi: 

“Ang paghahanap ng kaalaman ay isang tungkulin ng bawat 
Musiim.” (Ibn Maajah) 

C) Bawat isa ay may karapatang gamitin ang mga mabubuti at likas na 
yaman ng mundong ito na ipinagkaloob ng Allah (5i) batay sa alituntunin 
ng Deen (Relihiyon). Ang Allah (iSi) ay nagsabi: 

“Ginawa Niya ang kalupaan upang sumailalim sa inyong 
kapamahalaan (makalakad, makapamuhay at makapagtanim atbp. 
dito), kayat humayo sa landas nito at kumain sa Kanyang biyaya. At 
sa Kanya ang pagkabuhay muli (ng mga patay).” (Qur’an 67: 15) 

D) B awat isa ay may karapatang mamuno sa isang lipunan kung siya ay 
karapat-dapat at may kakayahang pasanin ang tungkuling nakaatang sa 
kanya. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Kung ang isang tao na binigyan ng kapamahalaan para sa mga 
Muslim nguni't siya ay gumawa ng pandaraya o panlilinlang siya ay 
papasok sa Impiyerno.” (Ahmed) 

Itinuturing ng Islam na isang pagtataksil ang ipinagkaloob ang Tiwala ng 
Allah (4%) isang taong hindi nararapat (hindi marunong), at ito ay isang 


33 


islamland 

palatandaan na ang wakas ng mundo at ang Araw ng Pagbabayad ay 
nalalapit na. Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

“Kung ang tiwala ay pinagtaksilan (itinakwil), magkagayon 
maghintay sa pagdating ng Oras (Huling Araw). Ang isa sa kanyang 
mga kasamahan ay nagtanong, ‘Papaano ito pinagtaksilan (itinakwil) 
O Sugo ng Allah?’ Siya ay sumagot, ‘Kung ang kapangyarihan o 
pamumuno ay maihigay sa hindi nararapat, magkagayon hintayin 
ang pagdating ng Oras”. (Bukhari) 

E) Ang Islam ay walang independiyenteng ispiritwal na namumuno na 
may ganap na kapangyariban katulad ng ibang relibiyon. Sapagkat, 
katotohanan na inalis ng Islam ang anumang tagapamagitan sa tao at 
Diyos (Allah). Isinusumpa ng Allah (iSfe) ang mga nang-iidolo sapagkat 
kanilang sinasamba ang mga tagapamagitan sa pag-aalay ng pagsamba. 
Ang Allah (iii) ay nagsabi: 

“Katiyakan, ang Deen (Relihiyon) ay tanging para sa Allah lamang. 
At sila na tumatangkilik sa iha pang Auliya (mga tagapangalaga at 
tagapagtangkilik) hukod pa sa Kanya (ay nagsasabi): 'Sila ay aming 
sinamba lamang upang mapalapit kami sa AUah.” (Qur’an 39:3) 

Pagkaraan, ang Allah (iSi) ay binigyang liwanag ang kataotohanan ng mga 
namamagitan na wala silang kakayahan na magbigay ng ikabubuti o 
ikasasama, at hindi rin mapangalagaan ang kanilang mismong sarili. Sila 
ay mga nilikha lamang. Ang Allah (iS%) ay nagsabi; 

“Alalahanin! Yaong inyong dinadalanginan bukod sa AUah ay aUping 
katulad ninyo. Kayat tawagin sila ngayon at hayaang sumagot sa 
inyo, kung kayo nga ay makatotohanan.” (Qur’an 7: 194) 

Kaya ang Islam ay nagtatag at nagpatibay ng isang konsepto ng tuwirang 
ugnayan ng tao at Allah (iS®). Ito ay batay sa ganap na paniniwala sa Allah 
(iS%) bilang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at humaharap lamang sa 
Kanya (iSife) nang tuwiran sa paghingi ng mga pangangailangan ng bawat 
isa at kapatawaran, tulong at mga panustos na walang ibang 
tagapamagitan. Ang sinumang nakagawa ng kasalanan ay nararapat 
lamang humingi ng kapatawaran, itaas ang mga kamay at buong 


34 


islamland 

pagpapakumbaba sa barap ng Allab (5i), kahit kailan at kahit saan man 
siya naroon. Ang Allah (iSi) ay nagsabi: 

“Sinuman ang nakagawa ng kasamaan o kasalanan laban sa kanyang 
kaluluwa at pagkaraa’y humingi ng kapatawaran ng Allah, kanyang 
matatagpuan ang Allah na mapagpatawad at Maawain.” (Qur’an 4: 
110 ) 

Sa Islam, ay walang pari, obispo o papa na nagbibigay ng pahintulot o 
pagbabawal nang ayon lamang sa kanilang sariling pagpapasiya. Walang 
may karapatang magpatawad ng kasalanan ng iba o gumawa ng bagong 
alituntunin at batas sa Deen (Relihiyon), o baguhin ang kanilang 
paniniwala. Ang karapatan ng paggawa ng batas ay sa Allah (M) lamang. 
Tulad ng paliwanag ng sumusunod na kabanata : 

“Sila (Hudyo at Kristiyano) ay nagtuturing sa kanilang mga ‘rabbi’ 
(maalam na tao sa relihiyon) at ng mga monako (pari) bilang 
Panginoon maliban pa sa Allah.” (Qur’an 9:31) 

Si Propheta Muhammad (^) ay nagpaliwanag, 

“Sila (mga Hudyo at Kristiyano) ay hindi sumamba sa mga ito (tulad 
ng pagdalangin sa mga ito atbp.), subali't nang (ang mga pari at 
rabbi) ay gumawa ng mga bagay na pinahintuiutan, sila ay sumunod 
lamang, at nang siia ay gumawa ng pagbabawai na bagay, siia ay 
sumunod sa ipinagbabawal sa kaniia.” (Tirmidhi) 

F) Ang Islam ay nagbigay ng tiyak na karapatan sa bawat isa sa lipunan, 
bawat isa ay ayon sa ibat-ibang tungkulin na ginagampanan sa 
pamayanan. Ito ay upang maging mahusay ang pamumuhay at mapabuti 
ang kaugalian ng lahat, nang sa gayon ay makinabang ang lahat sa 
(pamamaraan) ng Deen. Ang mga magulang, mga anak, kamag-anak, mga 
kapit-bahay, mga kaibigan atbp, ay mayroong katiyakang karapatan na 
ipinapatupad ng Islam. Ang Allah (5i) ay nagsabi: 

“Sambahin ninyo ang AUah at huwag kayong magtambai ng anuman 
sa Kanya. Maging magalang kayo sa inyong mga magulang, kamag- 
anak, at mga ulila, mga nangangailangan, at maging sa inyong mga 


35 


islamland 

kapitbahay na inyong kaanak at mga hindi kaano-ano, at ganoon din 
sa mga naglalakbay at napadpad sa inyong lugar, at maging sa mga 
alipin na inyong pinamamahaiaan. Katotohanan! Hindi minamahal 
ng Allah ang mga mapagmataas at mayayabang.” (Qur’an 4:36) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

“Huwag mainggit sa isa't isa, huwag purihin ang isang bagay na 
itinitinda kung hindi ito bibilhin, huwag magalit o makipag-away sa 
isat-isa, at huwag magtakwil sa bawat isa o putulin ang pagkamag- 
anakan, at huwag mag-alok ng mababang halaga ng isang bagay sa 
inyong kapatid na alam ninyong siya ay may kasunduan na sa iba. 
Datapwat maging aiipin ng Allah at dapat maging tunay na kapatid 
sa bawat isa. Ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim, siya ay 
makatarungan sa kanyang kapatid, siya ay hindi nagtataksil, hindi 
nagsisinungaling at hindi minamaliit ang kanyang kapatid. Ang 
kabanalan at ang pagka-matakutin sa Aiiah ay naririto (itinuro ang 
kanyang puso ng tatlong beses). Itinuturing ng napakasama ang 
hamakin ang kanyang kapatid na Muslim. At ipinagbabawal ang 
pagiapastangan laban sa dugo ng kanyang kapatid na Muslim, iaban 
sa kanyang kayamanan at dangal”. (Muslim) 

At sinabi rin ng Propeta (M)- 

“Hindi kayo magiging tunay na mananampalataya hanggang hindi 
ninyo minamahal ang inyong kapatid nang tulad ng pagmamahal 
ninyo sa inyong sarili.” (Bukhari) 

Kabit na ang mga taong nagpapakita ng laban sa Islam ay may karapatan. 
Si Abu Azeez bin Umair (4e), ang kapatid ni Mus’ab bin Umair (^) ay 
nagsabi; 

“Ako ay nabihag sa panahon ng digmaan ng Badr, at narinig ko ang 
Propeta na nagsabi; ‘Pagsiibihan ang mga bilanggo nang mahinusay 
sa grupo ng mga ‘AnsaaU^’, at nang siia ay kumain ng tanghalian at 


Ansaar: ang literal na kahulugan ay, ang Katulong. Ang mga Muslim ng Madinah na malugod na 
tumanggap sa Propeta (M) at sa kanyang mga kasamahan. 

36 



islamland 

hapunan, sila ay kumain lamang ng datiles at pinakain ako ng 
tinapay^'', dahil sa kautusan ng Propeta sa kanila.” (Tabaraani) 

Ang Deen ng Islam ay nagbigay katiyakan sa karapatan ang mga bayop. 
Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

“Sinuman ang pumatay ng ihon o anupamang hayop ng walang tiyak 
na karapatan, tatanungin siya ng Allah tungkol dito. Siya ay 
tinanong; ‘O Propeta ng Aiiah! Ano ang katiyakan niyang 
karapatan?’ Siya ay sumagot, ‘Siya ay patayin upang kainin... at 
huwag putulin ang uio, at itapon ito!’” (Targheeb) 

Nang madaanan ng Propeta (^) ang isang kamelyong patpatin dahil sa 
gutom, siya ay nagsabi; 

“Matakot sa Allah nang dahii sa ganitong (kalagayan ng) hayop, na 
hindi masabi ang kaniiang karapatan. Kung sila ay inyong sasakyan, 
dapat pakainin nang maayos (upang maging malakas sa gawain), at 
kung sila ay para sa pagkain, dapat silang pangaiagaan nang mabuti 
(upang maging mataba at maiusog).” (Abu Dawud) 

Ang Islam ay gumawa ng alituntunin (batas) tungkol sa tunay na 
karapatan upang ibigay ng isang tao sa isang samahan, at may ibang 
karapatan na dapat ibigay ng samahan sa bawat tao. Dapat isaisip ng isang 
tao ang kapakanan ng samahan at gayun din ang pangkat ay dapat isipin 
ang kapakanan ng bawat tao. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

“Ang mga mananampalataya ay katulad ng isang matatag na gusali, 
ang bawat isang adobe ay nagpapatatag sa bawat isa (At kanyang 
pinagkurus ang kanyang mga daliri upang ilarawan ang kanyang 
nais sabihin). (Bukhari at Muslim) 

Subali't sa pagkakaroon ng di-pagkakaunawaan tungkol sa dalawa o higit 
pang kapakinabangan, ang kapakinabangan para sa karamihan ay higit na 
mangingibabaw kaysa sa kapakinabangan ng isa; katulad halimbawa ng 
isang bahay na luma at malapit ng gumuho ay nararapat gibahin upang 


^ Ang mga Arabo ay umaasa o nagdedepende sa datiles kung wala ng ibang makain. 

37 



islamland 

hindi na makapinsala pa sa mga nagdaraan, atkailangan bayaran ang may- 
ari ng kaukulang kabayaran. 

9) Ang Islam ay Deen ng Awa, Habag at Pagdadamayan at ito ay 
nagtuturo na dapat talikdan ang kalupitan at kagaspangan. Ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang Mahabagin (Ar-Rahmaan) ay nagpapakita ng habag sa mga 
mahabagin. Magpakita ka ng habag sa mga tao dito sa mundo, at 
ikaw ay kahahabagin ng Isang nasa itaas ng mga kalangitan. Ang 
nakapapaloob (Ar-Rahim) ay mula sa Aking Pangalan na Ar- 
Rahmaan. Sinuman ang nagpapanatili ng ugnayan (ng pagkakapatid 
o pagkakamag-anak), ang habag ng Allah sa kanya ay magpapatuloy, 
subali't sinuman ang pumutol ng ugnayan, mapuputol din ang habag 
ng Allah sa kanya.” (Tirmidhi) 

Ang habag sa Deen ng Islam ay hindi lamang para sa mga tao, datapwa’t 
ang habag ay dapat ding ipakita sa mga hayop. Ang isang babae ay 
pumasok sa Impiyemo sa dahilang pinahirapan niya ang isang pusa. Ang 
Propeta (^) ay nagsabi: 

May isang babae ang pinarusahan dahil sa isang pusa. Ikinulong niya 
ito hanggang mamatay, kaya siya ay napunta sa Impiyerno sanhi 
nito. Hindi niya ito binigyan ng pagkain o inumin, ikinulong ito at 
hindi pinalaya upang kumain ng anumang insekto sa lupa.” (Bukhari) 

Ang pagiging maawain at mabait sa mga hayop ay isang paraan upang 
makapasok sa Paraiso. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“May isang taong nangangalakal at nakaramdam ng pagkauhaw. 
Nadaanan niya ang isang balon at bumaba dito at uminom mula rito. 
Sa kanyang paghahon nakita niya ang isang aso na nakalabas din ang 
dila na sumisipsip ng putik nang dahil sa pagkauhaw. Ang tao ay 
nagsabi sa kanyang sarili na ang aso ay nauuhaw ding katulad niya 
kaya ito ay muling bumaba sa balon at nilagyan niya ng tubig ang 
kanyang sapatos at ibinigay niya ito sa aso. (Dahil dito) pinatawad ng 
Allah ang kanyang mga kasalanan.” Ang Sugo ng Allah ay tinanong: 
‘O Sugo ng Allah kami ba ay gagantimpalaan sa pagiging mabait sa 


38 


islamland 

mga hayop?’ Siya ay sumagot: “Tunay na mayroong kabayarang 
gantimpala (sa pagiging mabait) sa bawat nilikbang may buhay.” 

(Bukhari) 

Kung ang Islam ay nagpapakita ng habag sa mga hayop, mas higit pa dito 
ang habag na ipakikita sa mga tao na minamabuti at binigyan ng higit na 
dangal ng Allah (iS%) kaysa sa ibang nilikha? Ang Allah (iS%) ay nagsabi: 

“Katotohanan, Aming binigyan ng karangalan ang mga anak ni 
Adan. Amin silang dinala sa mga lupain at (ipinalaot) sa karagatan at 
pinagkalooban ng magandang kabuhayan para sa kanila. At Amin 
silang pinili higit sa kaninomang Aming nilikha na may tanda ng 
kahigtan.” (Qur’an 17: 70) 

10) Ang Islam ay hindi ipinapahintulot ang Monastisismo, ang hindi pag- 
aasawa (eelibaey), ang at pagtanggi sa mga kasayahan ng mabuting bagay 
dito sa mundo. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa inyong sarili, dahil 
sa katotohanan ang mga taong ginagawang mahirap ang mga bagay, 
gagawin ng Allah sa kanila na maging mahirap nga ang mga bagay, 
at ito ang mangyayari sa kanilang lugar ng pagsamba at sa kanilang 
tahanan^^. (Pagkaraan idinalit niya ang mga sumusunod na 
taludtod): 

“...datapwa’t ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang 
sarili (na walang batayan); ito ay hindi Namin iginawad sa kanila, 
subali't (ito ay pinaghanap) upang bigyang-lugod ang Allah sa 
pamamagitan nito, nguni't hindi nila nagawa sa tamang pagganap...” 

(Qur’an 57:27) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Kayo ay magsikain, uminom at magbigay ng kawanggawa na hindi 
nagmamalabis o may pagmamalaki at kapalaluan. Katunayan gusto 
ng Allah na makita sa Kanyang mga alipin ang pagtatamasa ng 
Kanyang kagandahang-loob.” (Haakim) 


Abu Dawood 


39 



islamland 

Sa ganitong pagkakataon, ang Islam ay hindi nagpapahintulot sa isang tao 
na magpapasasa sa makamundong hagay o kaya ay maging ahala sa 
kanyang sariling pithaya at kasiyahan na walang patnuhay. Suhali't, ito ay 
Deen ng kainaman na siyang gahay at timhangan ng isang tao sa gitna 
nitong mundo at ng sa kahilang huhay; kaya naman ang mga ito ay 
komplimentaryo o ng hawat isa. 

Ang Islam ay nag-aanyaya na gawin pantay ang pagtatamasa ng 
katamtamang para sa pangkatawan at sa kaluluwa. Halimhawa kung ang 
isang Muslim ay ahala sa paghahanap-huhay, siya ay pinapaalalahanan na 
maghanap din para sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagsamha. 
Ang Allah (ijife) ay nagsahi; 

“O kayong mga nagsisisampalataya (mga Muslim)! Kung ang 
panawagan sa pagdarasal sa araw ng Biyernes (Al-Jumuah) ay 
ipinagbadya sa inyo, magmadali sa pag-aala-ala sa Allah at talikdan 
ninyo ang kalakal (at iba pang bagay), ito ay higit na mainam sa inyo 
kung inyo lamang nalalaman.” (Qur’an 62:9) 

Karagdagan dito, kung ang isang Muslim ay ahala sa paghahanap-huhay, 
ito ay pagsa-alang-alang sa kanyang pang-materyal na pangangailangan. 
Ang Allah (ijfe) ay nagsahi; 

“At kung ang pagdarasal (Salah na iumu’ah) ay matapos na, 
magkagayon kayo ay humayo sa lupain at maghanap ng kasaganaan 
ngAllah.” (Qur’an 62:10) 

Pinupuri ng Islam ang sinumang nagtatamasa ng mahuhuti para sa 
parehong aspeto (pang-materyal at pang-Ispirituwal) Ang Allah (ijfe) ay 
nagsahi: 

“Silang mga tao na hindi naaakit sa mga paninda o pinamili dahil sa 
pag-aala-ala sa Allah at matatag sa pagsasagawa ng Dasal at 
nagbabayad ng karampatan; na natatakot sa araw na ang mga puso 
at mata ay babaliktarin.” (Qur’an 24: 37) 

Ang Islam ay nag-aanyaya ng isang pamamaraan ng huhay na 
nagpapanatili sa karapatan ng katawan, kaisipan atkaluluwa ayon sa hanal 


40 


islamland 

na Kautusan (Shari’ah) na siyang naglalayo sa tao sa kalabisang bagay. 
Bilang isang Muslim, ipinag-uutos sa kanya na pigilin ang kanyang 
kaluluwa sa pamamagitan ng pag-iwas nito sa mga gawaing masama at 
iniisip ang lahat ng ginagawa. Ang Allah (iS%) ay nagpaliwanag: 

“At sinumang gumawa ng maliit ng kabutihan na katumbas ng isang 
atomo, ito ay kanyang makikita. At sinuman ang gumawa ng maliit 
na kasamaan, na katumbas ng isang atomo, ito ay kanyang 
makikita.” 

(Qur’an 99: 7-8) 

Ang tao ay maaaring magtamasa ng mga mabubuting bagay na 
pinahihintulutan ng Allah (^) na kinabibilangan ng pagkain, inumin, 
pananamit, pag-aasawa at pagtatrabaho. Ang Allah (iife) ay nagsabi: 

“Sabihin mo (O Muhammad): Sino ang nagbabawal sa 
pagpapaganda o palamuti na ipinagkaloob ng Allah sa Kanyang mga 
nilikha at ang mga mabubuting kabuhayan para sa kanyang 
pamumuhay?...” (Qur’an 7: 32) 

Ipinagbabawal lamang ng Islam kung ano ang nakakasama sa tao, sa 
kanyang katawan, yaman at maging sa lipunan; dahil ang kaluluwa ng tao 
ay nilikha ng Allah (ijife) at ginawang tagapamahala sa kalupaan upang sa 
ganoon Siya (i)fe) ay sambahin at isakatuparan ang kanyang ibinigay na 
alituntunin. Wala ni isa man na may karapatan na sirain o bigyan ng 
katapusan ang mga kautusan kundi ang Islam din lamang (ang may 
karapatan). Ang Allah (ijfe) ay lumikha ng katawan na tumutugma at 
karapat-dapat para sa kaluluwa upang sa gayon ito ay makapagsagawa ng 
mga kautusan ng Allah (i!fe). Ang Allah (ijfe) ay nagsabi ; 

“Katiyakan, Aming nilikha ang tao sa pinakamagandang kaayusan.” 

(Qur’an 95: 4) 

Sa ganitong kadahilanan ipinag-uutos ng Allah (ijfe) sa tao na pangalagaan 
ang kanyang pangangatawan batay sa mga alituntunin na ginawa ng 
Islam. Ang mga sumusunod ay ang mga itinakdang batas para sa ating 
pangangalaga sa ating katawan; 


41 


islamland 

A) Pangalagaan sa pamamagitan ng pagdalisay ng sarili: 

. .Tunay na minamahal ng Allah yaong nagbabalik loob sa Kanya sa 
pagsisisi at nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang 
sarili (naliligo at naghuhugas na mabuti ng kanilang katawan at 
maseselang bahagi bilang paghahanda sa padarasal atbp.” (Qur’ an 2: 
222 ) 

Ipinag-uutos ng Allah (iS%) ang pagsasagawa ng ‘wudhu’ hilang 
pangunahing pangangailangan upang maisagawa ang pagdarasal ng 
limang ulit sa maghapon. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsahi: 

“Walang dasal (salah) ang maaaring tanggapin kung walang 
pagsasagawa ng wudhu at walang kawanggawa ang tinatanggap kung 
ito ay galing sa kasamaan.” (Muslim) 

Ipinag-uutos ng Allah (iife) ang pagligo pagkaraan ang pakikipag-ugnayan 
0 ng pakikipagtalik sa asawa gaya ng nakasulat sa Qur’an; 

“...At kung kayo ay nasa kalagayan ng ‘Janaba’ (pagkaraan ng 
pagtatalik), gawing dalisay ang sarili (i.e. maligo ng ganap)...” (Qur’an 
5:6) 

Hinahahilin at pinupuri ng Allah (iii) ang pagsasagawa ng paliligo hago 
ang pagdalo sa mga pagdarasal sa kongregasyon, gaya ng pagdarasal 
tuwing Biyernes (lumu ‘ah), ang pagdiriwang ng Eid, Hajj at Umrah. 

B) Pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan gaya ng mga sumusunod: 

□ Naghuhugas ng kamay hago at pagkatapos kumain at naglilinis ng 
hihig pagkatapos kumain. Ang Propeta (^) ay nagsahi: 

“Sinuman ang may maapuhap na pagkain sa gitna ng mga ngipin 
(tinga) pagkatapos kumain dapat niyang alisin at idura, at kung 
sinuman ang may pagkain pa sa bibig, nararapat niyang lunukin ito. 
Kung sinuman ang nagsagawa nito, ito ay para sa kanyang 
kapakanan at ito ay nakakabuti, at kung sinuman ang hindi gumawa 
nito, walang masama dito.”(Abu Dawud) 


42 



islamland 


□ Ang pagpapanatili ng kalinisan ng bibig at ang pangangalaga ng mga 
ngipin. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Kung hindi lamang ako nangangamba na ang aking mamamayan 
ay mahirapan, aking pagpapayuhan sila na gumamit ng ‘miswak’ sa 
paglinis ng ngipin bago sumapit ang pagdarasal.” (Bukhari at Muslim) 

□ Ang paglilinis ng anumang lugar na maaaring maging sanhi ng 
pagdami ng dumi at mikrobiyo. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi; 

“Mayroong limang likas na gawain sa paglikha ng Aliah sa tao: ang 
pagpapatuli, ang pag-alis ng buhok sa maseiang bahagi, ang pag-alis 
ng buhok sa kili-kili, ang paggupit ng bigote at ang pagputol ng mga 
kuko.” (Bukhari) 

□ Ang pagkain at pag-inom lamang sa mga puro, mga legal at mga 
masustansiya. Ang Allah (M) ay nagsabi: 

"O kayong mananampalataya! Magsikain kayo mula sa mga 
pinahihintuiutang bagay na ipinagkaloob sa inyo, at maging 
mapagpasalamat sa Allah, kung tunay nga na kayo ay (tapat na) 
sumasamba sa Kanya." (Qur’an 2: 172) 

□ Ang Islam ay nagpanukala ng mga patakaran upang ang isang tao ay 
masiyahan sa mga mabubuti at dalisay na mga bagay; gaya ng pagiging 
kainaman at hindi lumalabis upang hindi makakasama sa kalusugan. Ang 
Allah (M) ay nagsabi: 

“...Kumain at uminom at huwag magmalabis. Alalahanin! Hindi 
Niya minamahal ang pagmamalabis.” (Qur’an 7: 31) 

Si Propeta Muhammad (M) ay nagpaliwanag kung papano ang isang tao 
ay kumain at sinabi niya (^): 

“Walang pinakamasamang lalagyan ang pinupuno ng tao maliban sa 
kanyang tiyan.Sapat na sa anak ni Adan ang ngumuya ng ilang beses 
upang tumuwid ang kanyang likod. Subali't kung kanyang ipilit, ang 


43 


islamland 

ikatlong bahagi (ng kanyang tiyan) ay dapat ilaan sa pagkain, at 
ikatlong bahagi ay sa inumin (tubig) at ang huling ikatlong bahagi ay 
sa paghinga (hangin).” (Ibn Hibbaan) 

□ Ipinagbabawal ng Islam ang pagkain at inumin ng mga bagay na 
marumi at hindi dalisay katulad ng laman ng patay ng bayop, dugo, 
baboy, alak at ang paninigarilyo. Kailangan pangalagaan ang katawan ng 
isang tao. Ang Allah (ii®) ay nagsahi: 

“Ang ipinagbabawal Niya lamang sa inyo ay ang laman ng patay na 
hayop at dugo at laman ng baboy at yaong kinatay sa ngalan ng mga 
ginawa nilang mga diyos maliban sa Allah. Subali't sinuman ang 
napilitan (na kumain sa mga ito) dahilan sa pangangailangan at wala 
siyang tangkang sumuway sa hangganan, samakatuwid hindi niya ito 
kasalanan. Alalahanin! Ang Allah ay mapagpatawad, Ang Maawain.” 
(Qur’an2: 173) 

Sinahi rin ng Allah (iS%): 

“O kayong nagsisisampalataya! Ang mga inuming nakalalasing at 
ang sugal at ang pagsamba sa mga diyos-diyosan at ang mahika ay 
kabuktutang gawa ni Satanas. Isantabi ang mga ito upang kayo ay 
magtagumpay. Nagsisikhay lamang si Satanas mula sa inyo ng di 
pagkakasundo-sundo at hidwaan sa pamamagitan ng pag-inom at 
sugal at inilalayo kayo mula sa pag-ala-ala sa Allah at sa pagdarasal. 
Kung gayon, hindi ba kayo magsisitigil?” (Qur’an 5:90-91) 

□ Ang pagsali sa mga nakabuhuting mga palaro o paligsahan gaya ng 
pakikipagbuno (wrestling). Gaya ng Propeta mismo na nakipagbuno sa 
isang tao na ang pangalan ay Rakaanah. (Haakim) 

Ang mga ibang nakabubuting palaro ay ang paglangoy, ang pagsakay sa 
kabayo at ang pagpana. Si Umar ibn al-Khattab (4») ay nagsabi: “Turuan 
ninyo ang inyong mga anak sa paggamit ng palasao, paglangoy at ang 
pagsakay ng kabayo”. 

□ Kailangan maghanap ng gamot kung may karamdaman. Ang Sugo 
ng Allah (^) ay nagsabi: 


44 


islamland 


“Katotohanan nagpadalala ang Allah ng mga sakit at ang mga 
kaukulang gamot para rito. Lahat ng sakit ay may mga nararapat na 
gamot, nguni't huwag humanap ng gamot sa mga ipinagbabawal na 
pamamaraan.” (Abu Dawod). 

□ Ang Islam ay nagtatagubilin ng pagsasagawa ng ibadah (pagsamba). 
Ang pagdarasal ay siyang nagiging pagkain ng kaluluwa, ang kaluluwang 
hindi pinapakain ng pagsasagawa ng ibadah, ito ay maghihirap sa siphayo 
at kalungkutan na nagbubunga ng masama sa katawan. Ang Allah (iii) ay 
nagsabi; 

" At sila na nanampalataya at sila na ang mga puso ay natagpuan ang 
kapayapaan (at kapanatagan) sa pag-alaala sa AUah: Katotohanan, 
naririto sa pagbibigay ala-ala (at paggunita) sa Allah, matatagpuan 
ang kapayapaan (at kapanatagan) ng puso. (Qur’an 13:28) 

Hindi pinahihintulutan ng Islam ang kapabayaan at pagkakait sa 
karapatan ng kanyang katawan, gaya ng kapahingahan, ang pang- 
kalusugan at ang pag-aasawa. Ayon kay Anas Ibn Malik (4s); 

“Tatlong tao ang pumunta sa bahay ng Sugo ng AUah at tinanong ang 
tungkol sa kanilang pagsamba (debosyon). Nang tinanong sila 
tungkol sa gawaing pagsamba ng Propeta at ng nalaman nila na ang 
kanilang ginagawa ay kulang sa kanilang inaakala. Sila ay nagsabi: 
‘Sino kami upang ihambing sa Sugo ng Allah na ang nakaraan at 
kasalukuyan at panghinaharap na kasalanan ay napatawad na? 
Magkagayon man ang isa sa kanila ay nagsabi: ‘Para sa akin, aking 
guguguUn ang gabi sa pagsamba’. Ang pangalawa ay nagsabi: ‘Para 
sa akin, ako ay mag-aayuno araw-araw at hindi ko ito sisirain”. Ang 
ikatlo ay nagsabi: ‘Para sa akin, ako ay hindi mag-aasawa at iiwas sa 
mga babae’. At ang Sugo ng Allah ay nagsabi: ‘Kayo ba yaong 
nagsabi ng ganito? (kung ano ang sinabi gaya ng sa itaas) Makinig 
kayo, Ako ay higit na mabuti at may takot sa Allah subali't ako ay 
nagdarasal at natutulog, nag-aayuno at kumakain, at nag-asawa. 
Sinuman ang lumihis mula sa aking Sunnah siya ay hindi nabibilang 
sa akin.” (Bukhari at Muslim) 


45 


islamland 

11) Ang Islam ay nagbibigay paalala tungkol sa kabalagaban ng 
kaalaman at kalinangan at inibimok ang mga tao ang paghahanap nito. 
Ang Allah (ijife) ay nagsabi: 

“...Sila bang may kaalaman ay kapantay ng mga walang 
kaalaman?...” 

(Qur’an 39:9) 

Hindi pinupuri ang kamangmangan at ang mga mangmang. Ang Allah 
(ijfe) ay binanggit sa Qur’an si Moises na sinabi : 

“Ako ay nagpapakupkop sa Allah mula sa pagiging mangmang at 
luku-luko”. (Qur’an 2 :67) 

Mayroong mga partikular na kaalaman na sapilitan at iniuutos sa mga 
Muslim na malaman; ang mga ito ay may kinalaman sa pamumuhay sa 
pang-araw-araw, sa makamundo at sa mga bagay na pang-relihiyon. Ang 
mga ibang uri ng karunungan ay tinuturing na pangkalahatang gawain 
(i.e.: kung ang mga iba ay nalalaman ito, ang kasalanan ng mga hindi nag- 
aral dito ay hindi pangkalahatan). 

Hindi ipinag-utos ng Allah (ijfe) sa Kanyang mga Propeta ang magkamal 
ng lahat dito sa mundo kundi ang karunungan. Ang Allah (ijfe) ay nagsabi; 

“...At sabihin, O akingPanginoon! Dagdagan Mo ako sakaalaman.” 

(Qur’an20:114) 

Binibigyan ng higit na kahalagahan ng Islam ang mga iskolar at ang mga 
nag-aaral at nagiging dalubhasa. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi; 

“Ang isang tao na hindi iginagalang ang nakatatanda sa atin, walang 
pagmamahal sa mga bata at hindi kinikilala ang karapatan ng mga 
iskolar ay hindi kabilang sa atin.” (Ahmad) 

Igingalang ng mabuti ng Islam ang mga iskolar at ang mga nag-aaral. Ang 
Propeta (^) ay nagsabi rin: 


46 


islamland 

“Ang isang marunong na tao ay nakahihigit kaysa sa sa isang 
karaniwang tao, gaya ng aking kahigtan kaysa sa pinakamababa sa 
inyo.” (Tirmidhi) 

Upang makapagbigay ng kaalaman, isinasaalang-alang ng Islam ang 
pananaliksik, pag-aaral at ang pagtuturo nito ay bilang isang uri ng lihad 
(i.e.: Pakikipaglaban sa landas ng Allah (iS%) na ginagantimpalaan ng 
Allah (ij%). .. at ito ay isang daan patungo sa lannah (Paraiso). Ang Sugo 
ng Allah (#) ay nagsabi: 

“Ang isang tao na lumabas ng kanyang tahanan sa paghahanap ng 
kaalaman ay nasa Landas ng Allah hanggang siya ay makabalik (sa 
kanyang tahanan).” (Tirmidhi) 

Siya (M) ay nagsabi rin: 

“Kung ang isang tao ay tumatahak sa landas upang magkamit ng 
kaalaman, gagawing magaan ng Allah ang kanyang landas patungo 
sa Paraiso. Sinuman ang mga taong nagpupulong sa Masjid at 
nagbabasa ng Qur’an at pinag-aaralan ito, sila ay makakatamasa ng 
kapayapaan at bababa sa kanila ang kapanatagan at katahimikan, 
sila ay lulukuban ng habag, ang mga anghel ay papalibot sa kanila, at 
sila ay ibabalita ng Allah sa lahat ng mga kasama Niya (sa oras na 
yaon). Kung sinuman ang humahadlang sa isang taong gumagawa ng 
kabutihan (upang makamit ang Jannah - Paraiso), ang kanyang mga 
lahi ay walang mapapakinabang sa kanya (sa Araw ng 
Pagbabayad).” (Muslim) 

Ang Islam ay hindi lamang nag-aanyaya sa paghahanap ng kaalamang 
nakaugnay sa pangrelihiyong karunungan bagkus ito ay nag-aanyaya rin 
ng kaalaman sa ibang larangan ng pamumuhay, at itinuturing na tungkulin 
ng bawat isa at ng Ummah at ito ay isang uri ng pagsamba na binibigyang 
gantimpala ng Allah (5i). Ang Allah (iii) ay nagsabi : 

“Hindi mo ba nakikita na ang Allah ang Siyang nagpababa ng ulan 
mula sa kalangitan at mula rito ay umusbong ang iba’t ibang 
bungang kahoy na may iba’t ibang kulay (at hugis) at mula sa mga 
kabundukan ay mga hiblang puti at pula na ibat ibang kulay at ang 


47 


islamland 

iba ay itim; At mula sa mga tao at mga hayop at tupa sa ganoon ding 
paraan, may kakaibang kulay? Ang may kaalaman mula sa alipin ng 
Allah ang higit na may takot sa Kanya. Alalahanin! Ang Allah ay 
Ganap na Makapangyarihan at laging nagpapatawad.” (Qur’an 35: 
27-28) 

Ang mga kabanatang ito ng Qur’an ay naghihikayat at nag-aanyaya na 
magkaroon ng makatuwirang pag-iisip na siyang daan upang makilala na 
mayroong isang Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Gayon din 
ipinamamalas (ng mga kabanatang ito ng Qur’an) na tayo ay 
makikinabang mula sa labat Niyang ipinagkaloob na kabubayan sa 
sandaigdigan. Katiyakan, ang mga marurunong sa kabanatang ito na 
tinutukoy ay bindi lamang mga pantas (iskolar) ng relibiyon kundi labat 
ng iskolar sa labat ng larangan ng karunungan na mayroon abilidad na 
manaliksik sa mga sekreto na inilagak ng Allab (iS%) sa daigdig. 

Halimbawa ang pamamaraan kung papano nahububog ang ulap at ang 
pagbubos ng ulan ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng kaalaman 
sa Kemistry. Kagaya rin naman na malalanman kung papano lumalaki ang 
mga punong kaboy, halamanan at bungang kaboy sa pamamagitan ng 
agrikultura, at tungkol sa mga bundok sa pamamagitan ng kaalaman sa 
“geology”; at malalaman ang likas na pag-uugali ng tao at ng mga hayop 
sa pamamagitan ng ethnolohiya at zoolohiya. 

12) Inihimok ng Islam ang mga tao na sa tuwina’y magsuri ng mga 
ginawa. Ito ay bilang pagsasanay at magsumikap upang umiwas sa labat 
ng mga ipinababawal at ikinagagalit ng Allab (3i). 

Alam ng mga Muslim na nakikita sila ng Allab (iii) at alam Niya kung 
ano ang kanilang ginagawa, kaya naman sila ay gumagawa ng anumang 
ipinag-uutos at umiwas sa labat ng ipinagbabawal. Kung ang Muslim ay 
umiiwas sa pagnanakaw, sa dabilang takot siya sa Allab (iSi), at bindi 
dabil siya ay takot sa mga tao. Itinutugma ng Islam ang pangloob at 
panglabas na gawain ng tao. Ang Allab (iii) ay nagsabi : 

“At kung ikaw (O Muhammad) ay mangusap ng malakas, 
katotohanang Siya ang nakakaalam ng mga lihim at kung anuman 
ang nalilingid.” (Qur’an 20 :7) 


48 


islamland 


Si Propeta Muhammad (M) ay nagpaliwanag tungkol sa ‘Ihsaan'®’ : 

“...ay ang pagsamba sa Allah na para mo Siyang nakikita bagamat 
hindi. Kahit na hindi mo Siya nakikita, ikaw ay kanyang nakikita”. 

(Bukhari) 

Ang hunga ng pagsusuri ng mga gawain ay ang mga sumusunod na 
paniniwala : 

A) Ang paniniwala na ang Allah (5i) lamang ang dapat samhahin. Siya 

ay ganap sa lahat ng aspeto; alam Niya (iSi) ang lahat ng mga 
pangyayari sa sandaigdigan, at walang mangyayaring anomang hagay na 
hindi Niya (iSi) pinapahintulutan. Ang Allah (iii) ay nagsahi : 

“.. .Batid Niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa Kalupaan at 
ng lahat ng bumababa mula sa kalangitan at ang lahat ng umaakyat 
mula rito. Siya ay kasama ninyo (sa pamamagitan ng Kanyang 
Kaalaman) saan man kayo pumaroon. Siya ang nakakakita sa inyong 
ginagawa.” (Qur’an 57: 4) 

Ang Kanyang (iii) kaalaman ay lagpas sa mga hagay na nasasalat at 
nakikita. Alam Niya (iSi) ang nasa loohin at kung ano ang hinuhulong ng 
kaluluwa. Ang Allah (iSi) ay nagsahi; 

“At katotohanang Kami ang lumikha sa tao, at batid Namin kung ano 
ang ibinubulong ng kanyang kaluluwa; sapagkat higit Kaming 
malapit sa kanya (sa Aming Karunungan) kaysa sa kanyang ugat sa 
leeg.” (Qur’an 50:16) 

B) Ang maniwala na huhuhayin ng Allah (iSi) ang lahat ng tao sa Araw ng 
Paghahayad. Ang Allah (iSi) ay nagsahi; 

“Yaong mga walang paniniwala ay nag-aakala na sila ay hindi 
babangong muli. Sabihin mo (O Muhammad), Katiyakan, sa 
pamamagitan ng aking Panginoon, kayo ay babangong muli at 


Ihsaan: ang taas ng (paniniwala ng) isang tao kung ang kanyang mga gawain ay ganap at para sa AUah 
lamang, sa dahilang alam niya na nakikita siya (ng AUah, (^). 

49 



islamland 

ihahayag sa inyo kung ano ang inyong mga ginawa at ito ay madali 
para sa Allah.” (Qur’an 64:7) 

C) Ang maniwala na ang lahat ng tao ay pananagutan sa lahat ng kanilang 
mga ginawa. Ang Allah (4%) ay nagsahi; 

. .At walang sinuman ang magdadala ng pasanin ng iha...” (walang 
dapat managot sa kasalanan ng isang tao malihan lamang sa kanya). 
(Qur’an 6:164) 

Lahat ng tao ay mananagot sa lahat ng mga ginawa at sinahi, maging ang 
mga ito ay napakaliit sa tingin, mahuti man o masama. Siya ay hihigyan 
ng gantimpala sa mga ginawa niyang kahutihan at pananagutan sa 
kanyang mga kasalanan. Ang Allah (4ii) ay nagsahi; 

“At sinuman ang nakagawa ng kahutihan na katumhas ng higat ng 
isang atomo (o isang maliit na langgam), ay kanyang makikita at 
sinuman ang nakagawa ng kasamaan na katumbas ng bigat ng isang 
atomo (o isang maliit na langgam), ay kanya itong makikita.” (Qur’an 
99: 7-8) 

D) Ang pagtalima sa Allah (iii) at sa Kanyang Sugo (M) ay unang dapat 
gawin hago ang lahat. Ang Allah (iSi) ay nagsahi ; 

“Ipagbadya : ‘Kung ang inyong ama, ang inyong mga anak, ang 
inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag- 
anak, ang kayamanan na inyong kinita, ang mga kalakal na 
pinangangambahan ninyo ang pagkalugi; at sa mga tahanan na labis 
ninyong kinagigiliwan ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah 
at sa Kanyang Sugo, at ang pakikipaglaban sa Kanyang Kapakanan : 
kung gayon, kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ng Allah ang 
Kanyang Kapasyahan (pagpaparusa) At ang Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na Al-Fasiqun (mga mapaghimagsik, 
palasuway sa Allah). ” (Qur’an 9 :24) 

13) Sa Islam, ang gantimpala ng mga mahuhuting gawa ay dumarami 
nguni't ang kaparusahan ng kasamaan ay hindi. Ang Allah (5i) ay 
nagsahi: 


50 


islamland 


“Sinumang gumawa ng isang mabuting gawa ay makatatanggap ng 
sampung ulit na katulad nito at sinuman ang gumawa ng isang 
kasamaan ay makatatanggap na katumbas niyon.” (Qur’an 6:160) 

Ang isang tao ay may gantimpala sa intensiyon lamang niya na gumawa 
ng kabutihan... kahit na ito ay hindi nagawa. Sa kabilang banda, kung ang 
isang tao ay may balak gumawa ng masama at bindi itinuloy, dahil sa 
kanyang takot sa Allah siya ay gagantimpalaan din kung siya ay 
tumalikod at ipinaubaya na lamang sa Allab (ijfe). Ang Propeta (M) ay nag- 
ulat na sinabi ng Allah (i)fe)^^; 

“Kung ang Aking alipin ay naglayon na gumawa ng masama, hindi 
ito maisusulat na kasamaan (sa kanyang talaan) hanggat hindi niya 
ito naisasagawa. Kung kanyang ginawa... ito ay isusulat na isang 
kasalanan, nguni't kung iniwan niya ito alang-alang sa Allah, isusulat 
pa sa kanya bilang isang kabutihan. At kung siya ay naglayon na 
gumawa ng isang mabuti, ito ay maisusulat bilang isang kabutihan sa 
kanyang talaan. Kung ito ay naisakatuparan, maitatala ito bilang 
kabutihan na may gantimpala hanggang pitung-daan ulit”. (Bukhari) 

Karagdagan dito, ang pagsasakatuparan ng mabuting layon ng kaluluwa 
ay ituturing na isang pagsamba. Kung ang isang tao ay may intensiyon na 
kumain at uminom upang maging malakas ang katawan at makapagbanap 
bubay at masuportaban niya ang kanyang pamilya at ang mga ibang taong 
umaasa sa kanya, ito ay ituturing na gawang pagsamba at siya ay 
gagantimpalaan dito. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

“Kung ang isang tao ay gumastos para sa kanyang pamilya at umaasa 
ng gantimpala mula sa Allah, ito ay isang kawanggawa para sa 
kanya”. (Bukhari) 

Lahat ng mga gawain ng isang Muslim.. .na may layuning kabutihan ay 
itinuturing na isang kawanggawa. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 


Ang uri ng salaysay na ito ay tinatawag na Hadeeth Qudsi: na ito ay isinalaysay ng tuwiran kay 
Propeta Muhammad (M) mula sa AUah (^). 


51 



islamland 

“Lahat ng mga Muslim ay dapat magbigay ng kawanggawa. Ang 
kanyang mga kasamahan ay nagtanong : ‘At kung wala silang 
maibigay na kahit ano sa kawanggawa ?’ Siya ay sumagot; ‘Siya ay 
dapat magtrabaho sa pamamagitan ng kanyang kamay upang 
makapaghanap-buhay para sa kanyang sarili at makapagbigay sa 
kawanggawa.’ Sila ay nagsabi; ‘Kung hindi rin ito magawa’, Siya ay 
sumagot, ‘Siya ay dapat tumulong sa mga naghihirap na 
nangangailangan ng tulong’. At sinabi nila, ‘At kung hindi magawa.’ 
Siya ay nagsabi; ‘Dapat siyang gumawa ng mabuti.’ Sila ay nagsabi; 
‘At kung hindi rin ito magawa.’ Siya ay nagsabi; ‘Kailangan siyang 
umiwas na makagawa ng kasamaan, at ito ay itinuturing ng isang 
kawanggawa’”. (Bukhari) 

14) Sa Islam, ang mga kasalanan ay napapalitan ng mabubuting gawa 
kung ang nagkasala ay tapat sa kanyang pagsisisi at matatag na hindi na 
muling bahalik sa pagkakasala. Ang Allab (iife) ay nagsabi: 

“At silang hindi dumadalangin sa mga diyos-diyosan at hindi 
kumikitil ng buhay na ipinagbawal ng Allah, maliban sa 
makatarungang dahilan, at hindi nangangalunya at sinumang 
gumawa nito ay magbabayad ng kaparusahan. Ang kinahihinatnan 
nila ay ibayong kaparusahan sa Araw ng Pagbabangong Muli at siya 
ay mananatiling hamak roon magpakailanman. Maliban ang isang 
nagsisi at naniwala at gumawa ng kabutihan- sa gayon babaguhin ng 
Allah ang kanilang masamang gawa ng mabubuting gawa. Ang Allah 
ay lagi ng Mapagpatawad, ang Maawain” (Qur’an 25: 68-70) 

Ito ay ang karapatang nauukol sa Allah (iife). At sa karapatan ng tao, dapat 
ay maibalik at humingi ng pagpapaumanbin kung ang kanilang karapatan 
ay nalapastangan o nalabagan. 

Sa Islam ay tuwirang binibigyang daan ang nagkasala na magbalik-loob 
sa Allab (iS) para magsisi at humingi ng kapatawaran. Ang Allah (iife) ay 
nagsabi: 

“Sabihin: O aking mga alipin na nagkasala sa sarili nilang pananakit! 
Huwag mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah, sapagkat ang Allah ay 
nagpapatawad ng lahat ng kasalanan.” (Qur’an 39: 53) 


52 


islamland 


Ginawang magaan sa Deen ng Islam ang paghingi ng pagsisisi. Ang Allah 
(3^) ay nagsahi ; 

“Sinuman ang nakagawa ng kasalanan o kamalian laban sa kanilang 
sarili at pagkaraa’y humingi ng kapatawaran, kaniyang matatagpuan 
ang Allah na laging Mapagpatawad, at Maawain” (Qur’an 4: 110) 

Ito ay angkop lamang sa mga Muslim. Para sa mga di Muslim na 
yumakap sa relihiyong Islam, sila ay magkakaroon ng dohle at ihayong 
gantimpala ng dahil sa kanilang paniniwala sa kanilang Propeta, hukod sa 
paniniwala nila sa mensahe ni Propeta Muhammad (M)- Ang Qur’an ay 
nagsahi: 

“Yaong pinagkalooban ng Kasulatan bago paman ito, sila ay 
naniwala na. At nang ito ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabi: Kami 
ay naniniwala rito. Alalahanin! Ito ang katotohanan mula sa inyong 
Panginoon. Alalahanin! Kahit noon pa man kami ay nasa hanay ng 
mga sumusuko (sa Kanya). Sila ay pagkakalooban ng ibayong 
gantimpala sapagkat sila ay matatag at pinapalitan ang kasalanan ng 
kabutihan at gumugugol ng anumang ipinagkaloob Namin sa kanila.” 
(Qur’an 28: 52-54) 

Karagdagan pa nito, ang Allah (^) ay pinapawi ang lahat ng kanilang 
mga kasalanan na kanilang nagawa hago dumating ang Islam sa kanila. 
Sapagkat ang Sugo ng Allah (M) ay nagsahi: 

“Alam niyo ba na ang Islam ay pinapawi ang lahat (ng masamang 
gawain) na nagawa noon (bago yumakap sa Islam).” (Muslim) 

15) Ang Islam ay naghihigay katiyakan para sa mga tagasunod na ang 
patuloy na makakatanggap ng gantimpala sa paggawa ng kahutihan, kahit 
na siya ay patay na (sa pamamagitan ng mga mahuhuting gawain at 
kawanggawa hanggang ang mga gawaing ito ay kapaki-pakinahang sa 
huong lipunan). Ang Propeta (M) ay nagsahi: 

“Pagkaraan ng kamatayan ng tao ang kanyang gawain ay hihinto na, 
maliban sa tatlong bagay na kanyang iniwan: 1) ang patuloy na 


53 


islamland 

kawanggawa. 2) ang kaalamang napapakinabangan ng iba. 3) ang 
mabuting anak na nananalangin para sa kanya.” (Muslim) 

Siya (M) rin ay nagsabi: 

“Ang isang taong nag-aanyaya sa iba ng kabutihan ay magkakamit 
ng gantimpalang katulad ng gantimpala ng mga sumusunod sa 
kanyang patnubay na hindi mababawasan ang sa kanya. Ang 
gantimpala sa kabilang dako, ng isang nag-aanyaya sa kamaiian ay 
magkakaroon ng bahagi ng kaparusahang katulad ng karampatang 
nakalaan sa mga sumusunod sa kanya na hindi mababawasan ang 
kanilang parusa.” (Muslim) 

Ito ay isa sa mga katuwiran upang ang isang Muslim ay magsumikap na 
gawin ang makakaya ang pagbabago at ituwid ang bindi maganda sa 
pamayanan sa pagsasagawa ng kabutihan, pagtataguyod ng 
pagkamakatuwiran, sinasalansa ang kasamaan at nagbibigay ng babala sa 
mga tao sa paggawa nito. 

16) Pinahahalagahan ng Islam ang karunungan at kaisipan ng tao at 
hinihimok ang wastong pangangatuwiran. Ang Allah (iii) ay nagsabi: 

“Pagmasdan! Sa mga Kalangitan at sa Kalupaan ay mga tanda para 
sa naniniwala. At sa pagkakalikha sa inyo, at sa lahat ng hayop na 
nangagkalat sa lupa ay tanda para sa mga taong may tunay na 
pananampalataya. At sa pagsasalitan ng gabi at araw at ang 
pagpapalang ibinababa ng Allah mula sa langit ang tubig (ulan) at 
mula rito ay muling nabuhay ang tigang na lupa at ang pag-ihip ng 
hangin ay tanda para sa mga taong may pag-iisip” (Qur’an 45: 3-5) 

Karaniwang nilalaman ng Qur’an ay ang tuwirang pakikipag-ugnayan sa 
kaisipan ng tao ng ganito: (“Sila ba aywalang pang-unawa?”) (“Hindi 
ba sila nag-iisip...?”) (“Hindi ba nila napag-iisipan?”). Itinuturo ng 
Islam ang hanggahan sa pag-iisip ng mga mahahalagang bagay at kung 
paano gamitin ng isang tao ang kanyang pag-iisip, na kailangan gamitin 
ito upang maunawaan at maintindihan ang mga nakikita at nahihipong 
mga bagay; datapwa’t hindi niya malirip ang mga di nakikitang bagay ng 


54 


islamland 

mga ibang nilikhang hindi nakikitang kamunduhan, sapagkat ito ay hindi 
mahalaga at pag-aaksaya lang ng lakas at panahon. 

Ang isang malinaw na pagrespeto ng Islam sa pangkaisipan ay ang 
pagpuna sa mga taong sinusunod at tinutularan ng pikit-mata ang mga 
ibang tao na wala namang kaalaman at patnubay. Ang Allah ay 
nagsabi; 

"At kung sabihin sa kanila: Sundin kung ano ang ipinahayag ng 
Allah, sila ay nagsabi: Aming sinusunod kung ano ang natagpuan 
namin sa aming mga ninuno. Ano! Kahit ba ang kanilang mga ninuno 
ay mangmang (at salat sa kaalaman) at walang patnubay?" (Qur’an, 
2: 170) 

18) Ang Deen ng Islam ay umaalinsunod sa likas na kalooban ng tao, 
kung paano siya nilikha ng Allah (^). Magkagayon, ang Islam ay hindi 
sumasalungat sa Pitra (ang likas na kaugalian ng tao). Ang Allah (5i) ay 
nagsabi ; 

“...sa Fitrah ng Allah (ang likas na damdamin ng paniniwala at 
pagsamba sa tanging isang Rabb, Panginoon) sa gayunding 
(konsepto) nito (Fitrah) ay Kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. 
Walang anumang pagbabago ang marapat (sa Deen ng Allah). Ito ang 
tuwid na pananampalataya, datapwa’t ang karamihan sa mga tao ay 
walang kaalaman.” (Qur’an 30:30) 

Ang Pitrah ay maaaring mamantsahan sa mga ibang pagkakataon mula sa 
panglabas na kadahilan, na siyang sanhi upang lumihis mula sa tamang 
landas. Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

“Ang sanggol ipinanganak maliban sa kalagayan ng Fitrah (sa Deen 
ng Islam) subali't ang kanyang mga magulang ay pinalaki siya bilang 
isang Kristiyano, Hudyo o Zoroastrinismo.” (Bukhari) 

Ito ang Deen na nagtataguyod sa tama at matuwid na landas. Ang 
Dakilang Ahah (iife) ay nagsabi; 


55 


islamland 

“Sabihin (O Muhammad); Katotohanan, ang aking Panginoon ay 
namatnubay sa akin sa tuwid na landas, isang tuwid na 
pananampalataya, ang pananampalataya ni Abraham (na Hanifan, 
ang paniniwala sa lisang Diyos, ang Allah) at kailanman, siya ay 
hindi kabilang $a lipon ng mga sumamba $a iba maliban $a Allah.” 
(Qur’an 6:161) 

Wala sa katuman ng Islam ang sumasalansang sa likas o dalisay na talino 
ng tao, higit pa dito, nagpapatunay ang wagas na kamnungan sa 
katotohanan, kaangkupan at nakikinahang sa katuman ng Islam. Ang lahat 
ng pag-uutos at ang mga ipinaghahawal ng Islam ay makatuwiran. Hindi 
ito nag-uutos ng anupaman kundi ang isang tiyak at ganap na 
kapakinahangan. Gayun din, naghahawal ng mga hagay na sadyang 
nakasasama ang mga ito, o kaya naman ang kasamaan dito ay higit kaysa 
sa dulot na kahutihan. Ito ay mapapatunayan kung ang isang tao ay 
maghasa at mag-isip sa katuman ng Qur’an at sa mga kaugalian at 
tradisyon ng Sugo ng Allah (^). 

19) Pinalaya ng Islam ang tao mula sa pagsamha sa mga nilikha maging 
ang mga sinasamha ay mga propeta, mga anghel, at iha pang mga hagay 
tungo sa malinis na pagsamha sa Nag-iisang Tagapaglikha-ang Dakilang 
Allah. Ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng katotohanan na walang 
makapagdudulot ng kahutihan o kapinsalaan malihan sa kapahintulutan ng 
Dakilang Allah (iSfe). Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi: 

“...At (sila ay) hindi nagtataglay ng pananakit o kapakinabangan sa 
kanilang mga sarili at hindi sila nagtataglay ng buhay at kamatayan o 
ng kakayahang bumuhay ng patay.” (Qur’an 25:3) 

□ Ang lahat ng pangyayari o hagay ay nasa Kamay ng Allah (iS%). Ang 
Allah (iSfe) ay nagsahi: 

“Kung ang pighati ay ipinagkaloob $a iyo ng Allah, walang sinuman 
ang makapapawi nito maliban sa Kanya. At kung Siya ay magnais sa 
iyo ng kabutihan, walang makapipigil ng Kanyang Pagpapala. 
Ipinagkakaloob Niya ito sa kaninumang aliping Kanyang nais...” 

(Qur’an 10:107) 


56 


islamland 

Ang Sugo ng Allah (^) sa kabila ng mataas niyang antas sa paningin ng 
Allah (iS) ay nakararanas ng kapighatian, magkagayon, ang ganitong 
kalagayan ay nararanasan din ng ibang tao. Ang Dakilang Allah (iii) ay 
nagsabi: 

“Sabihin mo (O Muhammad) "Ako ay walang kapangyarihan upang 
ito ay makapagdulot ng kabutihan o kapinsalaan sa aking sarili 
maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kung ako man ay mayroong 
kaalaman tungkol sa Al-Ghaib, marahil ako ay naglaan para sa aking 
sarili ng masaganang kayamanan, at marahil walang anumang 
kasamaan ang maaaring sumaling sa akin. (Subali't, ang katotohanan 
nito) Ako ay isa lamang tapapagbabala, at isang tagapaghatid ng 
magagandang balita para sa mga taong nananampalataya.” (Qur’an 
7: 188) 

Pinalalaya rin ang kaisipan ng tao mula sa kalungkutan, sakit ng kalooban, 
pangamba at pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagbibigay lunas nito. 
Kung ang isang tao ay may pangamba sa kamatayan, ang Allah (iS%) ay 
nagsabi: 

“Walang sinuman ang mamamatay maliban sa kapahintulutan ng 
Allah at sa itinakdang (panahon).” (Qur’an 3:145) 

□ Bagamat ang tao ay umiiwas sa kamatayan, ito ay hindi 
mapaglalabanan at ito ay sadyang magaganap sa kanya. Ang Allah (iii) ay 
nagsabi: 

“Sabihin (sa kanila, O Muhammad): Alalahanin! Ang kamatayan na 
inyong iniiwasan ay katiyakang ito ay magaganap, katiyakang ito ay 
inyong makakatagpo...” (Qur’an 62: 8) 

□ Sa pangamba ng kahirapan at paghihikahos, ang Allah (iii) ay 
nagsabi ; 

“... Walang hayop sa kalupaan na hindi umaasa sa Allah. Siya (Allah) 
ang nakaaalam ng kanilang mga pinagkukunan at pinagtataguan. 
Lahat ay nasa maliwanag na Talaan.” (Qur’an 11:6) 


57 


islamland 

□ Sa pangamba ng sakit at sa mga ibang pagdadalamhati, ang Allah 
(ijfe) ay naglahad: 

“Walang masamang pangyayari ang dumating dito sa kalupaan o sa 
inyong mga sarili na hindi nakatala sa Talaang Aklat bago Namin ito 
pinapangyaring matupad. Pagmasdan! Ito ay sadyang madali sa 
Allah— upang hindi ninyo ikalungkot ang bagay na nakalipas sa inyo 
o di kaya ay magalak dahil sa bagay na ipinagkaloob sa inyo. Hindi 
minamahal ng Allah ang mga taong mapagmalaki at mayayabang.” 
(Qur’an 57: 22-23) 

Kung may kinakatakutang pinsala o pananakit mula sa mga nilikha ng 
Allah (iS%), ang Sugo ngAllah (M) ay nagsabi; 

“Pangalagaan ang inyong sarili mula sa pagmamalabis o paglabag sa 
itinakdang batas ng Allah at pangangalagaan ka ng Allah at ikaw ay 
Kanyang papatnubayan mula sa paghihirap dito sa mundo at sa 
Kabilang Buhay. Alalahanin mo ang Allah sa oras ng iyong 
kaginhawahan at ikaw ay alalahanin niya sa oras ng iyong kahirapan. 
Kung ikaw ay humiling... humiling sa AUah at kung ikaw ay hihingi 
ng tulong... ikay ay humingi mula sa Allah. Ang lahat ng 
pangyayaring magaganap ay naitala o naitadhana na. Kung ang mga 
tao ay magtangkang magbigay sa iyo ng kapakinabangan na hindi ito 
itinadhana o itinala ng Allah, hindi nila ito maibibigay sa iyo. Gayon 
din kung ang mga tao ay magtangkang gumawa ng kasamaan sa iyo 
na hindi itinalaga o itinadhana ng AUah, hindi nila maaaring gawin 
sa iyo ito. Kung ikaw ay may kakayahang magtiis, ito ay iyong gawin. 
At kung hindi mo kaya, matuto kang magpaumanhin sapagkat ang 
mga bagay na hindi mo ninanais ay maghahatid sa iyo ng higit pang 
kabutihan. Alalahanin mo na ang tagumpay ay makakamtan sa 
pamamagitan ng pagtitiis, na pagkaraan ng dalamhati ay may dalang 
kasiyahan, at kapag may hirap ay may ginhawa. (Haakim) 

20) Ang Islam ay Deen (Relihiyon) ng katamtaman, maging sa 
pananampalataya at makamundong bagay. Ang Dakilang Allah (M) ay 
nagsabi; 


58 


islamland 

“Kayo ay Aming ginawang makaturangang pamayanan (may 
pinakamainam na pananampalataya) upang kayo ay maging saksi sa 
sangkatauhan at ang Sugo ay maging saksi sainyo...” (Qur’an2:143) 

□ Ang Islam ay Deen ng kaginhawaan. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

“Hindi ako isinugo ng Allah upang gawin mahirap ang mga hagay, 
hagkus, ako ay isinugo hilang isang guro upang gawing madali (at 
magaan) ang mga hagay para sa tao.” (Muslim) 

□ Itinuturo ng Islam sa mga tao na gawing magaan ang lahat ng bagay. 
Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi; 

“Maghigay ng saya at magandang halita at huwag gumawa ng 
nakasusuklam na hagay upang lumayo ang mga tao. Gawing madali 
ang mga hagay at magaan at huwag gawing masalimuot at mahirap 
para sa mga tao”. (Muslim) 

□ Ang Islam ay Deen (Relihiyon) ng pagpaparaya, pagtitiis, 
pagpapatawad at kabutihan. Si Aishah (nawa’y kalugdan siya ng Allah), 
ang asawa ng Propeta (#), ay naglahad na may pamgkat ng mga Hudyo 
na nagtungo sa Propeta (^) at sinabi; 

“Kamatayan ay mapasaiyo”... si Aishah ay sumagot, ‘at mapasainyo 
din ang kamatayan at mga sumpa’. Sinahi ng Sugo ng Allah; ‘Sandali 
lang Aishah, katotohanan na mahal ng Allah ang pagiging mahait at 
mapagpatawad sa lahat ng hagay.’ Sinahi niya, ‘O Propeta ng Allah, 
hindi mo ha narinig ang kanilang sinahi?’ Ang Sugo ng Allah ay 
sumagot, ‘Sinahi ko na sa kanila na; ‘Mapasainyo rin...’” (Bukhari) 

□ Ang Islam ay Deen (Relihiyon) na naglalayon ng kabutihan at 
kapakanan para sa lahat ng tao. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Ang pinakamahuting tao sa harap ng Allah ay sila na naghihigay ng 
pinakamaraming kapakinahangan sa ihang tao. Ang pinakamahuting 
gawain sa mata ng AUah ay ang mga naghihigay kasiyahan sa ihang 
MusUm, dinadalhan siya ng ginhawa, hinahayaran ang pagkakautang 
o kaya ay pinapawi ang gutom ng iha. Mas mainam para sa akin ang 


59 


islamland 

paglalakad upang makatulong sa mga nangangailangan kaysa 
manatiling nagtatago sa Masjid sa pagdalangin sa loob ng isang 
buwan. Kung sinuman ang pumipigil ng kanyang galit, tatakpan ng 
Allah ang kanyang pansariling gawain. Sinuman ang nagpipigil ng 
kanyang pangangalit kahit na siya ay maaaring gumanti, ang puso 
niya ay pupunuin ng ligaya ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay-Muli. 
Sinuman ang tumulong sa kanyang kapatid na Muslim sa kanyang 
pangangailangan, gagawin ng Allah na maging matatag ang kanyang 
paa sa araw na ang mga paa ng mga tao ay dumudulas. Katotohanan 
na ang masamang ugali ay sumisira sa kanyang mabubuting gawa 
tulad ng suka na sumisira (sa lasa) ng pulut-pukyutan.” (Tabarani) 

□ Ang Islam ay Deen (Relihiyon) ng kahinahunan o katamtaman at 
hindi kahirapan. Ang Dakilang Allah (^) ay nagsabi: 

“Hindi binigyan ng pasanin ng Allah ang isang tao nang higit sa 
kanyang makakayanan. Siya ay nagtatamo ng gantimpala para sa 
gayong (kabutihan) na kanyang pinagpaguran, at siya ay 
maparurusahan sa anumang (kasamaan) kanyang nagawa.. .”(Qur’an 
2 : 286 ) 

□ Ang lahat ng Kautusan ng Islam ay naitatag mula sa prinsipiyong ito. 
Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Anuman ang aking ipinagbabawal, iwasan ito. At anuman ang aking 
iniatas, gawin sa abot ng inyong makakayanan, sapagkat sa 
katotohanan, ang mga nauna sa inyo ay nangawasak at nangapinsala 
sanhi ng kanilang pagpupumilit sa pagtatanong at sa lagi nang di- 
pagsang-ayon sa kanilang mga Propeta.” (Muslim) 

Ang magandang katibayan dito ay ang kasaysayan ng isang kasamahan na 
nagtungo sa Propeta ng Allah (^) at nagsabi ; 

“O Sugo ng Allah ako ay nagkasala’, Ang Sugo ng Allah ay 
nagtanong; “Ano bang nangyari sa iyo.” Siya ay sumagot; ‘Ako ay 
nakipagtalik sa aking asawa habang ako ay nag-aayuno.’ Ang Sugo 
ng Allah ay nagtanong sa kanya: “Kaya mo bang magpalaya ng 
alipin?” Siya ay sumagot, "Hindi". Ang Sugo ng Allah ay nagtanong; 


60 


islamland 

“Kaya mo bang mag-ayuno ng dalawang buwan na magkasunod?” 
Siya ay sumagot, "hindi rin". Ang Sugo ng Allah ay nagtanong; 
“Kaya mo bang magpakain ng (60) anim napung mahihirap na tao?” 
Siya ay sumagot, "hindi pa rin". Ang Sugo ng Allah ay tumahimik 
habang sa ganoong kalagayan, may isang basket na puno ng bunga 
ng datiles ang ibinigay sa kanya. Siya ay nagtanong; “Nasaan yung 
nagtatanong?” Ang tao ay sumagot: ‘ako ay naririto’. “Dalhin mo 
itong basket (ng datiles) at ibigay mo sa kawanggawa.” Ang tao ay 
nagsabi; ‘Ibibigay ko ba ito sa isang higit na mahirap kaysa sa akin?, 
Isinusumpa ko sa Allah na walang pamilya (sa pagitan ng dalawang 
bundok ng Medina) na higit na mahirap kaysa sa akin.’ Ang Sugo ng 
Allah ay ngumiti hanggang lumabas halos ang kanyang mga ngipin 
(mga bagang) at saka nagsabi: “Pakainin mo ang iyong pamilya sa 
mga ito.” (Bukhari) 

Lahat ng prinsipiyo at pagsamha sa Islam ay naaayon o tumutugma sa 
kakayahan ng tao at hindi ito nagiging pahigat o pasanin. Gayon pa man, 
maaari din na ang isang Muslim ay mapagpaumanhinan sa hindi niya 
pagsasakatuparan ng mga itinakdang kautusan o pagsamha, tulad ng mga 
sumusunod na halimhawa: 

a) Isa sa tungkulin sa pagsasagawa ng pagdarasal ay ang pagtayo kung 
ang isang tao ay may kakayahang tumayo. Kung wala siyang kakayahang 
tumayo, ang isang nagdarasal ay maaaring magsagawa ng pagdarasal sa 
nakaupong paraan, kung hindi niya kaya, maaaring sa nakasandal na 
paraan at kung hindi pa rin kaya, maaari siyang magdasal sa pamamagitan 
ng senyas lamang (kung siya ay nakahiga). 

h) Ang paghahayad ng Zakat (kawanggawa) ay hindi tungkulin ng isang 
Muslim na hindi nakaahot (nakaipon) sa itinakdang halaga ng paghahayad 
ng salapi o ari-arian. Sa kaihahan pa nito, ang isang taong maralita ay 
maaari pang tumanggap ng Zakat (kawanggawa). 

c) Ang mga Muslim ay maaaring mapagpaumanhinan sa pagsasagawa ng 
pagdarasal at pag-aayuno, kung sila ay maysakit, ang mga hahaeng huntis 
at sa kanilang huwanang regla at sa kanilang pagdurugo sa panganganak. 


61 


islamland 

d) Yaong walang kakayahang pananalapi at pisikal (hindi malusog) ay 
walang tungkulin sa pagsasagawa ng Hajj hanggang sumapit ang panahon 
na siya ay mayroon ng kakayahang pananalapi at pangangatawan. Ang 
Allah (iS%) ay nagpahayag: 

“...At ang Hajj (paglalakbay sa Makkah) sa Banal na Tahanan ay 
isang tungkulin sa Allah ng Sangkatauhan, siya na may kakayahang 
pumaroon...” (Qur’an 3: 97) 

□ Kung ang isang tao ay nasa hingit ng kamatayan, siya ay 
pansamantalang pinahihintulutang kumain ng mga pagkaing 
ipinaghahawal alinsunod sa kanyang pangangailangan, katulad ng hahoy 
at alak (malihan na siya ay hindi makakita ng mga pagkaing 
pinahihintulutan). Ang Dakilang Allah (iSfe) ay nagsahi: 

“...Nguni't kung siya ay nasa bingit ng pangangailangan, at wala 
siyang tangkang sumuway o lumagpas sa hangganan samakatuwid 
hindi niya ito kasalanan...” (Qur’an2: 173) 

Sa pamumuna sa talatang ito, sinahi ni G. Sayyed Qutb na: “Ito ay 
prinsipiyo na tinatanggap ang tao bilang tao hindi bilang isang hayop, 
anghel o demonyo. Tinatanggap ng Islam maging ang kahinaan at 
lakas nito, at itinuturing nito bilang isang bagay na may katawang 
may damdamin, kaisipan na may kakayahang mangatuwiran at 
kaluluwa na may pag-asa at adhikain. Ipinag-uutos din sa tao ang 
kanyang tungkulin na maaari niyang pasanin at pinagpapayuhang 
panatilihin ang balanseng pagsasagawa ng tungkulin at ang 
kakayahan nito na hindi magbibigay hirap sa kanya.” 

21) Ang Deen (Relihiyon) ng Islam ay iginagalang ang lahat ng banal na 
Relihiyon sa kanilang orihinal na pagkakatatag at inuutusan ang mga 
Muslim na maniwala at mahalin ang mga Sugo na nagdala sa mga ito. 
Ang Allah (ijife) ay nagsabi; 

“Tunay! Sinuman ang hindi naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga 
Sugo at sila ay naghahangad ng pagtatangi sa pagitan ng Allah at ng 
Kanyang mga Sugo at sinasabi; Kami ay naniniwala sa ilan nguni't 


62 


islamland 

hindi naniniwala sa iba at naghahangad ng daan sa pagitan.. ” 

(Qur’an 4:150) 

Ipinagbabawal ng Islam sa mga Muslim ang pang-iinsulto sa ibang 
paniniwala o Relibiyon. Ang Allah (5i) ay nagsabi ; 

“Huwag hamakin (alipustain) yaong mga sumasamba sa iba bukod sa 
Allah sapagkat maaari nilang alipustain (hamakin) ang Allah sanhi 
ng kamangmangan...” (Qur’an 6: 108) 

Manapa’y, nag-aanyaya ang Islam sa lahat para sa isang mabuti, maganda 
at makatuwirang pakikipag-ugnayan. Ang Dakilang Allah (di) ay 
nagsabi: 

“Mag-anyaya sa landas ng inyong Panginoon nang may karunungan 
at makatarungang paghihikayat at makipag-talakayan sa kanila sa 
paraang mahusay...”(Qur’an 16:125) 

Tinatawagan ng Islam ang mga Muslim na itaguyod ang kusang 
pakikipag-talakayan upang magkaisa ang mga tao sa banal na 
pamamaraan. Ang Dakilang Allah ay nagsabi ; 

"Sabihin: O, Mga taong pinagkalooban ng (Banal) Kasulatan! 
(Hudyo at Kristiyano) Halina sa isang salita na makatarungan sa 
amin at sa inyo: na wala tayong dapat sambahin maliban sa Allah, na 
hindi tayo mag-uugnay ng sinupaman (bilang diyos bukod pa sa 
Allah), na wala tayong itatakdang (iba pang) Panginoon bukod sa 
Allah. Pagkaraan nito, kung sila ay magsilayo (magsitalikod), inyong 
sabihin: “Kayo ang saksi na kami ay Muslim (sumusuko at 
sumasamba lamang sa Allah)”. (Qur’an 3: 64) 

22) Ang Islam ay Deen ng Kapayapaan sa tunay na kahulugan nito, kahit 
na ito ay nasa loob ng pamayanan, tulad ng pagsabi ng Propeta (^); 

"Sasabihin ko ba sa inyo kung sino ang tunay na 
mananampalataya^*? Siya ang taong pinagkakatiwalaan ng ibang tao 
$a kanilang yaman at buhay... Ang isang Muslim ay yaong ligtas ang 


Ang uri ng pananampalataya ng isang tao na mas mataas kaysa sa isang Muslim. 

63 



islamland 

ibang tao sa kanyang mga kamay at dila. Ang tunay na ‘Mujaahid’ 
(ang tagapagtanggol sa Landas ng Allah) ay yaong nagsusumikap sa 
pagtupad ng lahat ng kautusan ng Allah. Ang isang ‘Muhaajir’ (ang 
taong lumikas sa pook na walang paniniwala at nagtungo o lumikas 
sa pook na may paniniwala) ay siyang tumalikod sa mga masasamang 
gawain”. (Ibn Hibbaan) 

...O kaya ay sa pang-daigdigang kahulugan, na ito ay batay sa 
pagpapatayo ng kapatirang pagdadamayan na walang pananalakay sa 
gitna ng pamayanan ng mga Muslim at di-Muslim. Ang Dakilang Allah 
(3^) ay nagsabi ; 

"O kayong mananampaiataya ! Magsipasok kayo sa Islam nang 
lubusan at ganap (tulad ng pagsunod sa lahat ng alituntunin at 
patakaran ng Deen) at huwag sumunod sa mga yapak ng ‘Satanas’. 
Katotohanan ! siya ay inyong malinaw na kaaway.” (Qur’an 2 :208) 

Ang Islam ay nag-uutos na tutulan at lumaban sa mga taong mapang-api o 
mapang-abuso. Ang Dakilang Allah (iSfe) ay nagsabi: 

“...At sinumang nagtaboy sa inyo, itaboy rin sila sa paraan ng 
pagtaboy sa inyo...” (Qur’an 2:194) 

Upang makatiyak na ang kapayapaan ay mananatili, ang Islam ay nag- 
uutos sa mga Muslim sa panahon ng digmaan na tumanggap ng 
kasunduang pangkapayapaan at pagilin ang labanan kung ito ay hinihiling 
ng mga kaaway. Ang Dakilang Allah (5i) ay nagsabi ; 

“Nguni't kung sila ay humiling ng kapayapaan, nararapat ding kayo 
ay magbigay ng kapayapaan at ibigay ang pagtitiwala sa Allah. 
Katotohanan, Siya ang Palakinig at Maalam.” (Qur’an 8:61) 

Habang ang Islam ay nakatuon sa layon ng kapayapaan, hindi 
nangangahulugan na magpapakababa ang mga Muslim para lamang sa 
kapayapaan bagkus nag-uutos sa kanila na panatilihin ang kapayapaan 
habang ang kanilang dangal ay nananatiling walang dungis. Ang 
Dakilang Allah (4%) ay nagsabi: 


64 


islamland 

“Kaya, huwag panghinaan ng loob at huwag humingi ng kapayapaan 
(mula sa mga kaaway ng Islam) habang kayo ay nasa kakayahang 
(magtanggol). At ang Allah ay nasa sa inyo at hindi Niya babawasan 
ang gantimpalang (nakalaan) sa inyong mabubuting gawa.” (Qur’an 
47: 35) 

23) Walang sapilitan sa Deen ng Islam, tulad ng patakaran sa pagyakap sa 
Islam, ito ay batay sa katapatang nagmumula sa puso at katiyakan sa 
pananalig. Ang pamimilit ay hindi isang pamamaraan ng pagpapalaganap 
ng Islam at ng mga katuruan nito. Ang Allah (5i) ay nagsabi: 

“Walang sapilitan sa reiihiyon. Tunay na ang katotohanan ay 
mangingibabaw laban sa kamaiian...”(Qur’an 2: 256) 

Pagkaraan na ang Da’wah (ang pag-anyaya ng Islam) ay dumating sa mga 
tao at ito ay naipaliwanag sa kanila, mayroong silang karapatan na pumili 
kung ano ang kanilang pasiya. Ayon sa Islam, ang mga tao ay may 
karapatan na tanggapin o tanggihan ang Da’wah. Ang Dakilang Allah (iii) 
ay nagpahayag : 

“At sabihin; ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon. 
Samakatuwid, kung sinuman ang magnais, hayaang manampalataya 
at kung sinumang ang di-magnai$, hayaang huwag maniwala.” 

(Qur’an 18: 29) 

Ang pananampalataya at ang patnubay ay mula sa Kamay ng 
Makapangyarihang Allah (iji). Siya ay nagsabi; 

“At kung nanaisin lamang ng iyong Rabb (Panginoon), ang lahat ng 
tao na nasa kalupaan ay sasampalataya nang sama-sama. Kaya’t 
ikaw ba (O Muhammad), ay iyong pipilitin ang sangkatauhan 
hanggang sa sila ay maging mananampalataya?” (Quran 10:99) 

24) Mula sa marangal at bantog na katangian ng Islam ay ang 
pagpapahintulot nito sa mga taong tumutuligsa mula sa mga ‘taong 
pinagkalooban ng Kapahayagan o Kasulatan’'® na magsagawa ng kani- 


i.e. Mga Hudyo at Kristiyano 


65 



islamland 

kanilang pagsamba sa kani-kanilang relihiyon. Si Abu Bakr ( ) ay 
nagsabi; 

“Inyong madadaanan ang ilang tao na deboto sa kanilang 
Monasteryo, hayaan sila at sa mga bagay na kanilang pinaglalaanan 
ng debosyon.” (Tabari) 

Sa kanilang karapatan pangmamamayan, tulad ng pagpapakasal, diborsyo, 
pang-kalakalan, mayroon silang kalayaan na sundin ang batas ng kanilang 
relibiyon batay sa alituntunin na itinatag ng Islam. 

25) Hinibikayat ng Islam sa mga Muslim na magpalaya ng mga alipin 
sapagkat ito ay may nakalaang pangako ng dakilang gantimpala sa mga 
gumawa nito, ang ibig sabihin nito ay ang Paraiso. Ang Propeta {M) ay 
nagsabi; 

“Sinuman ang nagpalaya ng alipin, papalayain ng Allah ang bawat 
bahagi na kanyang pinalaya mula sa Impiyerno...” (Muslim) 

Ginawang legal ng Islam ang isang paraan na maaaring maging alipin ang 
isang tao... kung ito ay naging bihag sa panahon ng digmaan. Ito ay 
pinahintulot lamang batay sa pahintulot ng pinuno ng mga Muslim, 
sapagkat sa Islam, ang mga bihag ng digmaan ay tinatrato sa 
pamamagitan ng kautusan ng Allah (^). Ang Dakilang Allah (iS%) ay 
nagsabi; 

“Kaya, kung inyong makaharap sa labanan yaong mga Kafir, 
tigpasin ang (kanilang) mga leeg hanggang sila ay inyong ganap na 
magapi at sila ay igapos nang mahigpit (bilang inyong mga bihag). 
Pagkaraan niyaon, (sila ay inyong palayain na walang tubos) 
magbigay ng mabuting-Ioob o di kaya naman ay humingi ng 
kabayaran (tubos) hanggang ang digmaan ay lubusang magmaliw..." 
(Qur’an 47:4) 

Sa kabila nito, gumawa ng mga batas ang Islam upang makalaya ang mga 
bihag at mga alipin. Ang pagpapalaya ng alipin ay isang pagbabayad ng 
isang uri ng kasalanan sa Islam, tulad ng mga sumusunod ; 


66 


islamland 

□ Ang pagpatay na hindi sinasadya. Ang Makapangyarihang Allah (iii) 
ay nagsahi; 

“ ...Sinumang pumaslang sa isang Muslim ng hindi sinasadya, 
nararapat siyang magpalaya ng isang alipin, magbayad ng diyah 
(karampatang salapi sa pamilya ng namatay) maliban kung ang 
pamilya nito ay ituring na lamang ito para sa iyo bilang kawanggawa. 
At kung ang biktima ay mula sa mga taong may galit sa iyo at siya ay 
mananampalataya, samakatuwid, (ang kabayaran) ay ang 
pagpapalaya ng isang mananampalatayang alipin. At kung siya ay 
nagmula sa angkan na may namamagitang kasunduan sa inyo, ang 
pagbabayad ng salapi ay dapat ipagkaloob at ang pagpapalaya ng 
mananampalatayang alipin...” (Qur’an4: 92) 

□ Sa di-pagtupad ng pangako: Ang Dakilang Allah (5i) ay nagsahi; 

“Ang Allah ay hindi nagpaparusa sa mga hindi sinasadyang pangako 
(panunumpa). Nguni't magpaparusa sa mga sinadyang di-pagtupad 
na pangako (panunumpa). Ang pagbabayad-sala nito ay ang 
pagpapakain ng sampung taong mahihirap, (katumbas ng dami ng 
pagpapakain ng sariling pamilya) o ang pagbibigay damit sa kanila o 
ang pagpapalaya ng isang alipin...” (Qur’an 5: 89) 

□ Ang pagturing sa asawa hilang hawal sa kanyang sarili^°. Ang Allah 
(3^) ay nagsahi; 

“At yaong nagturing ng pakikipaghiwalay (diborsiyo) sa kanilang 
mga asawa sa pamamagitan ng Zihar^', at nagnanais na bawiin (o 
ipawalang-saysay) ang mga salita na kanilang binitawan, (ang 
kabayaran) sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago 
sila magtalik sa isa’t-isa: Ito ay isang paalaala sa inyo (upang hindi 


Sa panahon ng kamangmangan bago pagsapit ng Islam, ang mga di-mananampalataya ay 
mayroong tradisyon na ipinagbabawal ang kanilang sarili mula sa kandang mga asawa dahil sa 
kanilang pag-aaway atbp. At sinasabi na; ‘Ikaw ay parang likod ng aking ina’, at sila ay tuluyang nang 
magdiborsiyo. 

Zihar -ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito: “Para sa akin, ikaw ay 
katulad ng likuran ng aking ina (ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo).” Ito ay karaniwang sinasambit 
ng mga kalalakihang arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliyah (bago dumating ang 
Islam). 


67 



islamland 

ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na 
bagay)... ” (Qur’an 58:3) 

□ Ang pakikipagniig sa asawa sa araw ng pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan. Si Abu Hurairab (4s) ay nag-ulat na ang isang tao ay 
nakipagtalik sa kanyang asawa habang nag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan. Sinabi sa Propeta (M) at tinanong niya ang tao : 

“Makapagpapalaya ka ba ng alipin ?’ Siya ay sumagot; ‘Hindi’. 
Tinanong ulit, ‘Kaya mo bang mag-ayuno ng dalawang buwan na 
magkasunod?’ Siya ay sumagot ulit ng ;‘Hindi’ Magkagayon, ikaw ay 
magpakain ng 60 - taong dukha.” (Muslim) 

□ Ginawa ng Islam na ang kabayaran ng pananakit sa isang alipin ay 
ang pagpapalaya sa kanya. Ang Propeta (^) ay nagsabi ; 

“Kung sinuman ang sumampal o nanakit sa isang alipin, ang 
kabayaran nito ay ang pagpapalaya sa kanya.” (Muslim) 

Ang Deen (Relihiyon) ng Islam ay gumawa ng paraan upang 
makapagpalaya ng mga alipin, tulad halimbawa ng mga sumusunod ; 

□ Inuutos ng Islam sa mga tao na tanggapin ang ‘Kasunduan ng 
Pagpapalaya’. Ito ay isang kasunduan ng isang alipin sa kanyang 
pinaglilingkuran para sa pagpapalaya ng una batay sa karampatang 
salaping ibabayad. Ayon sa mga Pantas na Muslim, na kung ang isang 
alipin ay nakiusap para sa kasulatan ng pagpapalaya, tungkulin ng 
kanyang pinaglilingkuran na sang-ayunan ang pakiusap ng kanyang alipin 
katulad ng nasasaad sa Qur’an: 

“...At sa inyong mga alipin na humihiling ng kasulatan (para sa 
kanyang kalayaan) isulat para sa kanila kung inyong nalalaman ang 
anumang kabutihan sa kanila at ipagkaloob sa kanila (ang ibang 
bahaging) ipinagkaloob sa iyo mula sa yaman ng Allah...” (Qur’an 
24:33) 


68 


islamland 

□ Ginawang batas ng Islam na ang Zakat (ubligadong kawanggawa) ay 
maibigay upang makapagpalaya ng mga alipin at mga bilanggo. Ang 
Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang kawanggawa (Zakat) ay para lamang sa mga mahihirap (faqir) 
at nangangailangan (miskin) at para sa mga maniningil ng Zakat at 
para sa taong ang puso ay nakalaan sa Islam at yaong alipin para sa 
kanilang paglaya at sa mga nagkautang at mga naglalakbay (na 
kinapos ng salapi) at mga nakikipagiaban sa iandas ng Aliah; ito ay 
isang tungkuling ipinag-utos ng Allah. Ang Allah ay Lubos na 
Maalam, Ang Tigib ng Karunungan.” (Qur’an 9:60) 

26) Ang Deen ng Islam ay itinataas ang katayuan ng mga kababaihan at 
ibinibigay ang nararapat na karangalan. Ginawa silang kapuri-puri at 
iginagalang nang lubusan ang kanilang pagkatao. Ang Propeta (^) ay 
nagsabi; 

“Ang mga mananampalataya na may ganap na paniniwala ay sila na 
may pinakamabuti at magandang pag-uugali, at ang pinakamabuti sa 
inyo ay silang pinakamabuti sa kanilang mga asawa.” (Tirmidhi) 

Ipinagtatanggol ng Islam ang makataong likas ng mga kababaihan at hindi 
siya (babae) sinisisi sa pagpapalayas kay Adan (SSSI) mula sa Paraiso, o 
kaya siya ay isinasaalang-alang bilang pinagmulan ng kasalanan, tulad ng 
paniniwala ng mga ibang relihiyon. Ang Dakilang Allah (5i) ay nagsabi; 

“O sangkatauhan! Matakot sa inyong Rabb (sa pamamagitan ng 
pagtalima sa Kanyang kautusan), na Siyang lumikha sa inyo mula sa 
iisang tao (Adam), at mula sa kanya ay nilikha Niya ang kanyang 
asawa |Hawwa (Eba)], at mula sa kanila’y nilikha Niya ang 
maraming kalalakihan at kababaihan. At matakot sa Allah na 
Siyang hinihingan ninyo (ng inyong mga karapatan) sa isa’t isa, at 
(huwag putulin ang ugnayan) ng mga sinapupunan^^ (kamag- 
anakan). Katiyakan, ang Allah ay Lagi nang Nakamasid sa inyo....” 
(Qur’an 4:1) 


Ang pagbibigay ng pitagan, paggalang at pagpapanatili ng pagkakamag-anak ay labis na ipinag- 
uutos ng Islam. Si Propeta Muhammad (M) ay nagsabi: “Sinumang sumira (pumutol) sa pakikitungo sa 
kamag-anakan aj hindi makapapasok sa Paraiso”. (Bukhari at Muslim) 

69 



islamland 


Itinanggi ng Islam ang nakasasakit na pananalita laban sa mga 
kababaihan, lalo na yaong mga nagtuturing na ang mga kababaihan ay 
mas mababa kaysa sa mga kalalakihan; na siyang nagtutulak sa pagkawala 
ng kanilang saligang karapatan pang-tao. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi; 

“Ang mga kababaihan ay kakambal (katuwang) ng mga 
kalalakihan.”^^ (Abu Dawud) 

Ipinagtatanggol ng Islam ang dangal at puri o kalinisan ng mga babae, 
tulad ng paglalapat ng kaparusahan sa mga taong nagpaparatang ng 
pakiki-apid laban sa mga malinis na babae. Ang Dakilang Allah (5i) ay 
nagsabi; 

“At sila na nagpaparatang sa mga malilinis ng mga babae, at hindi 
makapagbigay ng apat na saksi, hagupitin sila ng walumpung 
hampas, at huwag tanggapin mula sa kanila ang kanilang pagsaksi 
kahit na kailan, katotohanang sila ay palasuway sa Allah.” (Qur’an 
24:4) 

Katulad ng mga kalalakihan, binigyan din ng katiyakan ng Islam ang mga 
karapatan ng mga kababaihan hinggil sa pamana, na sila ay inalisan ng 
karapatan bago dumating ang Islam. Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsabi; 

“Mayroong natatanging bahagi nakalaan sa mga kalalakihan at sa 
mga kababaihan sa anumang naiwan na kayamanan ng mga 
magulang at malalapit na kamag-anak (kapag sila ay yumao na), 
kahima’t ang ari-arian ay maliit o malaki; (ito ay) isang nakalaang 
bahagi.” (Qur’an 4:7) 

Pinahintulutan ng Islam ang mga kababaihan na gawin ang kanilang 
kagustuhan tungkol sa kanilang mga yaman, tulad ng pamimili at 
pagtitinda na walang panghihigpit at pagtatakda maliban na lamang kung 
ito ay ipinagbabawal ng Deen ng Allah (5i). Ang Allah (M) ay nagsabi; 


Ang mga babae ay magkatulad sa mga lalaki batay sa karapatan pang-relihiyon... at simula pa noong 
nilikha si Eba mula kay Adan. 


70 



islamland 

“O kayong nagsisisampalataya! Magsipagbigay kayo ng mga 
mabubuting bagay na inyong kinita (nang malinis).. (Qur’an 2:267) 

Ginawang tungkulin ng Islam para sa mga kababaihan ang pag-aaral at 
maging maalam. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

“Ang paghahanap ng karunungan ay tungkulin para sa lahat ng 
Muslim” (Ibn Maajah) 

Ginawang tungkulin ng Islam na ang mga babae ay nararapat tumanggap 
ng mabuting pagtuturo at tamang pagpapalaki, na ito ay isang paraan para 
ang isang tao na siya ay makapasok sa Paraiso. Ang Propeta (M) ay 
nagsabi; 

“Sinuman ang may tatlong anak na babae, sila ay kanyang nilingap, 
iniingatan, at naging mahabagin sa kanila, siya ay makapapasok sa 
Paraiso.’ Ang isang tao ay nagtanong; ‘O Sugo ng Allah, ‘Kung 
dalawa?’ Siya ay nagsabi; ‘Kahit na dalawa.” (Al-Adab Al-Mufrad) 

27) Ang Islam ay Deen ng kadalisayan, kahima’t ito ay pangkatawan o 
pang-ispirituwal. Ang mga pang-ispirituwal na kalinisan ay ang mga 
sumusunod; 

□ Kadalisayan mula sa kasalanang Shirk (ang pagbibigay ng katambal 
sa pagsamba sa Allah, iife). Ang Dakilang Allah (M) ay nagsabi; 

“.. .Katotohanan, ang pagtatambal ng iba pa sa pagsamba sa Allah ay 
tunay ngang pinakamatinding kamalian.” (Qur’an 31:13) 

□ Kadalisayan mula sa kasalanang Riyaa (i.e. paggawa ng kabutihan 
upang makita lamang ng mga tao). Ang Dakilang Allah (M) ay nagsabi; 

“Kaya’t kasawian sa mga Munafiq (taong mapagkunwari) na 
nagsasagawa ng Salah (takdang pagdarasal). Na nagpapabaya ng 
kanilang Salah sa takdang oras. Na nagsasagawa lamang ng Salah at 
mga kabutihan bilang pakitang-tao upang mamalas (ng mga tao). At 
tumangging magbigay ng kahit na katiting na tulong sa kapwa 
niya...” (Qur’an 107:4-7) 


71 


islamland 


□ Kadalisayan mula sa labis pagpapahaiaga sa sariiing gawa. Ang 
Dakiiang Aiiah (^) ay nagiahad ng kasaysayan tungkoi sa anak ni 
Luqman; 

“At huwag ibaling ang iyong mukha mula sa mga tao nang may 
pagmamalaki at huwag lumakad sa kalupaan nang may 
pangmamataas (at pagyayabang). Katotohanan, hindi minamahal ng 
Allah ang mayabang (at mapagmalaki).” ( Qur’an 3 i : i 8) 

□ Kadaiisayan muia sa kasaianan ng karangyaan o kayabangan. Ang 
Propeta (^) ay nagsabi; 

“Kung sinuman ang kumaladkad ng kanyang damit (sa lupa) sanhi 
ng pagmamalaki at pagyayabang (lamang), hindi siya titingnan ng 
Allah sa Araw ng Pagbabangong Muli.” (Bukhari) 

Kadaiisayan muia sa kasaianan ng pagpapahaiaga o pagmamataas sa 
sariii. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Sinuman ang may katiting na pagmamalaki sa kanyang puso ay 
hindi makapapasok sa Paraiso.” Ang isang tao ay nagtanong: ‘O, 
Sugo ng Allah, kung ang isang taong nais manamit ng magaganda at 
magsuot ng sapatos na mararangya?’ Ang Sugo ng AUah ay nagsabi: 
‘Ang Allah ay maganda, at nais Niya ang Kagandahan. Ang 
pagmamalaki ay yaong tumatangging tumanggap sa katotohanan at 
minamaliit ang ibang tao.” (Musiim) 

□ Kadaiisayan muia sa kasaianang pagkainggit. Ang Propeta (^) ay 
nagsabi; 

“Ang sakit ng mga naunang mamamayan (pamayanan) ay 
nakapinsala sa inyo... ito ang paninibugho at pagkapoot. Ang mga 
kaugalian na ito ay siyang pupuksa sa Deen, tulad ng labaha ay 
ginagamit sa pag-ahit ng buhok. Isinusumpa ko sa Kanya na Siyang 
may tangan ng aking kaluluwa, kayo ay hindi makapapasok sa 
Paraiso hanggang kayo ay di-mananampalataya, at kayo ay hindi 
maaaring maging mananampalataya hanggang hindi kayo 


72 


islamland 

magmahalan sa i$a’t-isa...tuturuan ko kayo ng isang bagay, na kung 
ito ay inyong gawin, katiyakan na kayo ay magmahalan. Magbatian 
kayo sa bawa’t isa ng pagbating Salaam.” (Abu Dawood) 

□ Tungkol sa kadalisayan sa pangkatawan. Ang Allah (iS) ay nagsabi; 

“ O kayong Mananampalataya! Kung kayo ay maglayong 
magsagawa ng Salaah, hugasan^'* ang inyong mga mukha, mga 
kamay (braso) hanggang mga siko, haplusin ng basang kamay ang 
inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga paa hanggang (sa 
hugpong ng) bukung-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng 
lanaba (pagkatapos ng pakikipagtalik) gawing dalisay ang inyong 
mga sarili (sa pamamagitan ng paliligo ng buong katawan). Nguni’t 
kung kayo ay may karamdaman o kaya’y nasa oras ng paglalakbay 
o sinuman ang nanggaling mula sa likas na tawag ng 
pangangailangan, o nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga 
kababaihan at (sa gayong pagkakataon) ay wala kayong 
matagpuang tubig-magsagawa ng Tayammum^® sa pamamagitan ng 
malinis na lupa at ito ay ihaplos (idampi) sa mukha at mga kamay. 
Hindi nais ng Allah na kayo ay magdanas ng kahirapan nguni’t nais 
(lamang) Niyang kayo ay maging malinis, at gawin Niyang lubos ang 
pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay (matutong) magpasalamat.” 
(Qur’an 5:6) 

Si Abu Hurairah (4») ay nag-ulat na sinabi ng Propeta (^): 

‘Ang binanggit na talata ay naipahayag upang ilarawan ang mga 
naninirahan sa Qubaa’; . 


Wudhu Isinalaysay ni Nu’aim A1 Muhmir: Minsan, ako ay umakyat sa bubungan ng Masjid kasama ko si 
Abu Hurayrah (4^). Siya ay nagsagawa ng Wudhu (paghuhugas) at nagsabi, “Narinigko angSugong AUah 
na nagsabi, ‘Sa Araw ng Pagkabuhay Muli, ang aking mga tagasunod ay tatawaging A1 Ghurr-ul- 
Muhajjalun mula sa bakas ng Wudhu (paghuhugas) at sinuman ang may kakayahang dagdagan ang sakop 
ng liwanag ay isagawa ito (sa pamamagitan ng paghuhugas sa tama at ganap na pamamaraan.” Sahih 
Bukhari vol 1 Hadith Bilang 138. 

25 Tayammum. Marahang idampi ang dalawang kamay (palad) sa maHnis na lupa at pagkaraan ay 
hipan ang alikabok mula sa dalawang palad, at ihaplos ang dalawang palad ng kamay sa mukha at 
braso: ito ang tinatawag na Tayammum (Pamalit sa Kawalan ng Tubig). 

73 



islamland 

"... naririto ang mga tao na nagnanais na linisin at padalisayin ang 
kanilang sarili. At ang Ailah ay nagmamahal sa mga taong 
nagpapadaiisay sa kanilang sariU.” (Qur’an 9:108) 

“Sila ay naglilinis sa pamamagitan ng tuhig (pagkatapos gumamit ng 
palikuran)”,... kaya ang talata na ito ay naipahayag tungkol dito.” 

(Tirmidhi) 

28) Ang Deen ng Islam ay may dakilang lakas sa kalooban... kapag ito ay 
pumasok sa puso, lagi nang sumasagi sa ala-ala ninuman. Sa ganitong 
kadahilanan, marami ang pumapasok sa Islam, sa kabila ng kahinaan sa 
tulong na pananalapi at moral na tagapagtaguyod na natatanggap ng mga 
tagapangasiwa ng Dawah (Tagapagtawag sa Islam). Bagama’t ang mga 
kaaway ng Islam ay gumugugol ng napakalaking halaga upang sirain at 
wasakin ang magandang larawan ng Islam, tulad ng mga maling paratang 
na ipinupukol dito. Magkagayonman, marami pa rin ang yumayakap sa 
Islam. Bihira lamang ang taong yumayakap sa Islam at pagkaraan ay 
tumatalikod. Ang panloon na lakas ng Islam ay may panlaban din sa mga 
taga Silangan, na nag-aaral sa Islam upang pag-alinlanganan ang 
katotohanan ng Islam. Ang kagandahan ng Islam, ang mga 
makatotohanang prinsipiyo nito, na umaalinsunod sa likas na kalooban ng 
tao at ng kanyang pang-unawa at pag-iisip, ang siyang naging daan ng 
kanilang pagbabago ng buhay, at dahil dito, marami ang tumatanggap sa 
Islam. Ang mga kaaway ng Islam ay nagpapatunay sa Islam bilang tunay 
na relihiyon. Si G. Gibb ay nagsabi; 

“Magkagayon, kung ang Qur’an ay nagmula lamang sa kanyang 
sariling pagkatha at pagsisikap, katiyakang ang mga ihang tao ay 
maaaring makipagtagisan ng pagkatha dito. Hayaan silang kumatha 
at magpakita ng sampung talata katulad ng mga ito (Qur’an). Kung 
sila ay hindi sila makagagawa (at katiyakan nahindi nila ito 
matutularan), dapat nilang tanggapin ang Qur’an hilang natatanging 
(nangingihabaw na) katibayan ng himala.” 

29) Ang Islam ay Deen ng panlipunang tagapagtangkilik, sapagkat 
ginawang isang tungkulin sa lahat ng Muslim ang pagtulong o 
pagtangkilik sa kanilang mga kapatid kahit nasaan man sila naroroon. Ang 
Propeta (#) ay nagsabi; 


74 


islamland 


“Ang mga mananampalataya, dahil sa kanilang pagmamahal, hahag 
at damdamin sa hawat isa ay tila iisang katawan, kung ang isang 
hahagi ay may karamdaman, ang huong katawan ay nakararamdam 
ng pananakit at kawalan ng tulog.” (Muslim) 

Ipinag-uutos ng Islam sa mga Muslim na magtrabaho upang umunlad ang 
kanilang kalagayan sa pamamagitan ng ubligado o kusang-loob na 
kawanggawa. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa inyo 
hanggang hindi niya mamahalin ang kanyang kapatid nang tulad ng 
pagmamahal niya sa kanyang sarili.” (Bukhari) 

Ipinag-uutos ng Islam sa mga Muslim na magsikhay para sa kanilang mga 
kapatid sa panahon ng krisis at kahirapan. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Ang mga mananampalataya ay katulad ng isang matatag na gusali, 
ang hawat isang adohe (hriek) ay nagpapatatag sa hawat isa (At 
kanyang pinagdikit ang kanyang mga daliri upang ilarawan ang 
kanyang nais sahihin). (Bukhari). 

Ipinag-uutos ng Islam sa mga Muslim na tulungan at ipagtanggol ang 
kanilang mga kapatid sa panahon ng digmaan kung kinakailangan. Ang 
Dakilang Allah (iife) ay nagsahi; 

“Nguni't kung sila ay humiling ng tulong sa inyo tungkol sa relihiyon, 
ito ay inyong tungkulin na sila ay tulungan...” (Qur’an 8:72) 

Ipinagbahawal na sila ay pahayaan at layuan sa panahon ng kanilang 
pangangailangan. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Sinuman ang hindi nagtanggol $a kanyang kapatid na Muslim, 
hahang ang dangal nito ay niyuyurakan o nilalapastangan, siya ay 
pahahayaan din ng Allah sa panahong higit niyang kailangan ang 
tulong. Sinuman ang nagtanggol sa kanyang kapatid na Muslim 
hahang ang dangal nito ay niyuyurakan o nilalapastangan, siya ay 


75 


islamland 

ipagtatanggol din ng Allah sa panahong higit niyang kailangan ang 
tulong.” (Saheeh al-Iami) 

30) Ang Deen ng Islam ay dumating na mayroong dalang makatarungan 
at makatuwirang alituntunin tungkol sa pamana na ipinamamahagi ng 
naiwang kayamanan ng namatay para sa kanyang mga legal na 
tagapagmana, kahit na sila ay hata o matatanda, lalaki o hahae, na ang 
pamamahagi dito ay katanggap-tanggap ng mga taong may ganap na 
katalinuhan. Ang kayamanang (naiwan) ay ipapamahagi sa mga 
tagapagmana nang ayon sa pinakamalapit na kamag-anak ng namatay. 
Walang ihang taong ang may karapatang ipamahagi ang mga mana nang 
ayon sa kagustuhan lamang niya. Ang isang kahutihan ng sistemang ito ay 
ang pamamahagi ng mga kayamanan, gaano man ito karami, sa 
pamamagitan ng paghati-hati (sa maliliit na hahagi), at hindi maaaring 
sarilinin ito. Ang marangal na Qur’an ay ipinaliwanag ang paghihigay ng 
hahagi para sa mga hata, mga magulang, mga asawa, at mga kamag-anak 
at pamangkin, tulad ng naipaliwanag sa Qur’an, Kahanata An-Nisaa, 
talata 11, 12 & 176. Ang Propeta (M) ay nagsahi rin; 

“Tunay na binigyan ng Allah ang bawat tao ng kanyang karapatan. 
Kaya huwag pahintulutan ang sinuman na mamahagi ng kahit na ano 
$a iba na nabigyan na siya ng kaukulang bahagi ng pagmamana.” 

(Ahu Dawud) 

31) Ang Deen ng Islam ay nagtakda ng pamamaraan kung paano 
ipamahagi ng isang tao ang ihang hahagi ng kanyang kayamanan. Ang 
hawat Muslim ay may karapatang ipamahagi ang ihang hahagi ng 
kanyang kayamanan upang gamitin pagkaraan ng kanyang kamatayan 
para sa mahuhuting layunin upang mapahilang ito hilang tuloy-tuloy na 
kawanggawa. Suhali't ang Deen (Relihiyon ng Islam) ay naghigay ng 
hangganan kung magkano ang pinakamalaking halaga na maaaring 
ipamahagi, ito ay ang ikatlong hahagi ng kahuuang halaga ng kanyang 
kayamanan. Si Aamir hin Sa’d (4e) ay nagsahi; 

“Ang Propeta ay dumadalaw sa akin nang ako ay nasa Makkah at 
maysakit. Sinabi ko sa kanya, ‘Mayroong akong kaunting 
kayamanan, maaari ko bang ipamahaging lahat (bilang 
kawanggawa)? Siya ay sumagot, ‘Hindi’. At sinabi ko, ‘Kung gayon. 


76 


islamland 

ang kalahati nito?’ Siya ay sumagot, ‘Hindi’. Kaya sinabi ko, ‘Ang 
ikatlong bahagi?’ Siya ay sumagot, ‘Ang ikatlong bahagi ay labis 
din.’ Kung iiwanan mo ang iyong mga tagapagmana na masagana, ito 
ay higit na mabuti kaysa iiwanan mo silang namamalimos. Kahit na 
ano man ang iyong gugulin, ito ay itatala bilang kawanggawa para sa 
iyo, kahit na ang isang subo ng pagkain na iyong isusubo sa iyong 
asawa. Maaaring itataas ng Allah ang iyong kalagayan at ang ibang 
tao ay makinabang sa iyo, at maaari din namang makapinsala sa 
ibang tao.” (Bukhari) 

Ang Islam ay nagtalaga ng saligan o patakaran para sa isang tao upang 
siya ay mamahagi ng pamana.. .hindi niya dapat saktan ang kanyang mga 
tagapagmana. Ang Allah (^) ay nagsahi; 

“.. .pagkaraang mabayaran ang kanyang huling habilin (testamento) 
0 mga utang, upang sa gayo’y hindi mawalan (ng bahagi ng pamana) 
ang sinuman. Ito ay isang Kautusan mula sa Allah... ” (Qur’an 4:12) 

32) Ang Deen ng Islam ay nagpanukala ng hatas para sa kaparusahan ng 
mga kriminal at ito ay nagdudulot ng tiyak na katahimikan at kaligtasan sa 
pamayanan. Ang pagpatay ay napipigilan, ang kayamanan at ang dangal 
ay naipagtatanggol, ang mga kriminal ay nahuhuli at ang mga karapatan 
ng tao ay nahahantayan mula sa pagkamkam. Ang kriminalidad ay 
nahahawasan, sapagkat sa Islam ang hawat krimen ay mayroong 
kaukulang kaparusahang nararapat ipataw dito. Ito ay nagpapataw ng 
pangunahing parusa sa mga sinadyang pagpatay. Ang Dakilang Allah (5i) 
ay nagsahi; 

“O kayong mananampalataya! Ang Batas ng pagkapantay-pantay sa 
kaparusahan ay itinalaga sa inyo sa kaso ng pagpatay...” (Qur’an 
2:178) 

Ang pumatay ay hindi mapuputulan ng ulo, kung ang pamilya ng namatay 
ay nagpatawad sa kanya. Ang Dakilang Allah (4i) ay nagsahi; 

“Nguni’t kung ang nakapatay ay pinatawad ng kapatid na lalaki (o 
kamang-anakan) ng biktima sa pamamagitan ng Diyah 
(pinagkasunduang) kabayarang salapi, samakatuwid sumunod dito sa 


77 


islamland 

pantay na paraan at dapat na magbayad ng salapi (Diyah) sa 
tagapagmana sa paraang makatarungan...”(Qur’an 2:178) 

Ang kapamsahan sa pagnanakaw ay ang pagputol ng kamay mula sa 
pulso. Ang Allah (^) ay nagsahi; 

“At (ukol) sa lalaking magnanakaw at sa babaing magnanakaw, 
putulin (mula sa sugpungan) ang kanilang (kanang) kamay bilang 
kabayaran sa anumang kanilang ginawa, isang kaparusahang 
magsisilbing halimbawa mula sa Allah. At ang Allah ay Ganap na 
Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.” (Qur’an 5:38) 

Kung nalalaman ng isang magnanakaw na puputulin ang kanyang kamay 
kung siya ay nahuling nagnanakaw, hindi siya gagawa nito 
(magnanakaw). Pahahalagahan niya ang kanyang kamay, at magiging 
ligtas ang kayamanan ng mga tao mula sa kasamaan (ng magnanakaw). 

Ang kapamsahan ng pangangalunya ay paghagupit o paghampas sa kanila 
ng 100-ulit para sa mga hindi pa Muhsan^®. Ang Allah (5i) ay nagsahi; 

“Ang mga mangangalunyang babae at lalaki ay dapat hagupitin ang 
bawat isa sa kanila ng tig-iisang daang hampas...” (Qur’an 24:2) 

Ang isang taong nagparatang sa isang lalaki o hahae ng pangangalunya ay 
dapat ding hagupitin. Ang Dakilang Allah (iii) ay nagsahi; 

“At sila na nagparatang (ng pakikiapid) sa malilinis na babae na 
hindi makapagbigay ng apat na saksi, hagupitin sila ng walumpong 
hampas...” (Qur’an 24:4) 

Ang lahat ng kapamsahan at pagkastigo ay nagmula sa pangunahing 
prinsipiyo ng Islam. Ang Dakilang Allah (iS%) ay nagsahi; 

“At ang kabayaran (sukli) $a isang kasamaan ay isang kasamaan din 
ng katulad nito...” (Qur’an 42:40) 


Muhsan: ay isang taong nagpakasal sa isang babae sa legal na kontrata ng kasalan, at kanyang 
tinapos ang pagpapakasal. 


78 



islamland 

At sinabi rin ng Allah (iS%); 

“At kung inyong parusahan (ang inyong kaaway), kailangang 
parusahan sila nang katumbas ng kanilang ginawa sa inyo. . (Qur’an 
16:126) 

Mayroong mga likas na patakaran at alituntunin para sa pagpapatupad ng 
mga kaparusahan. Karagdaragan pa nito, ang pagpapatupad ng mga 
parusa ay hindi naitakdang bagay na dapat ipatupad, subali't ang isa ay 
maaaring magpatawad at magpaumanhin lalo na kung ang kaparusahan ay 
nauukol sa karapatan ng mga tao. Ang Dakilang Allah (M) ay nagsabi; 

“...datapwa’t kung sinuman ang nagpatawad at makipagkasundo, 
ang kanyang gantimpala ay magmumula sa Allah.” (Qur’an 42:40) 

Ang mga katuwiran sa likod ng pagpapatupad ng mga kaparusahan ay 
hindi upang makapaghiganti, ang layunin ng pagpapatupad ng mga 
kaparusahan ay upang mapangalagaan ang karapatan ng mga tao, at upang 
mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan at magsisilbing hadlang sa 
mga taong may balak na gumawa ng kasamaan sa pamayanan. Kung 
nababatid ng isang taong nais pumatay na siya ay papatayin din, at 
nababatid ng magnanakaw na puputulin din ang kanyang kamay at ang 
mga mapangalunya at nagparatang ng pangangalunya ay 
mapaparusahan.. .katiyakang sila ay magsisitigil sa paggawa ng mga 
ganitong krimen. Ang Dakilang Allah (M) ay nagsabi; 

“At sa Qisas (Batas ng pagkapantay-pantay sa kaparusahan) ay 
mayroong kaligtasan ng buhay sa inyo, O, kayong mga tao na may 
pang-unawa, upang kayo ay maging mabuti at magkaroon ng takot sa 
Allah.” (Qur’an2:179) 

Ang mga ibang tao ay magsasabi na ang mga kaparusahan na ginawang 
batas ng Islam laban sa ibang krimen ay malulupit! Subali't ang lahat ay 
sang-ayon na ang mga ginawa ay krimen na ang panganib ay malinaw at 
hayag sa pamayanan, samakatuwid, kailangan ang panlaban upang 
sugpuin ang panganib nito at ang mga gumagawa sa mga ito ay dapat 
patawan ng parusa. Samakatuwid ang pagkakaiba ng opinyon (kuro-kuro) 
nauukol sa uri ng parusa hinggil sa mga krimen na ito. Tanungin natin ang 


79 


islamland 

ating sarili kung alin ang higit na matagumpay sa pagsugpo ng krimen, 
ang Batas ng Islam na nakababawas ng krimen o ang Batas na gawa ng 
tao na pinaiiral subalit patuloy din ang paglaganap ng krimen? Tunay na 
ang bulok na bahagi ng katawan ay dapat putulin upang ang lahat ng 
bahagi ng katawan ay mananatiling malusog. 

33) Pinahintulot ng Deen ng Islam ang lahat ng uri ng pananalaping 
kasunduan tulad ng pamimili at pagtitinda, pagtayo ng mga kalakalan, ang 
pagpapa-upa, at kalakalan at pagpapalitan ng paninda, upang maging 
magaan ang buhay sa pang-araw-araw. Tunay na ito ay pinahihintulutan 
ang ayon sa batas na itinatag ng ‘Shari’ah’, tulad halimbawa kapag ang 
siang tao ay nararapat pigilan kung ang kalakalan ay nakapipinsala sa 
sarili o sa kapwa at maging sa karapatan ng bawat tao. At kailangan ang 
dalawang panig (ng pangangalakal) ay maligaya sa kasunduan, at 
kailangan ang produkto ay nakikitang maliwanag ng dalawang panig at 
ang kasunduan ng pangkalakalan tungkol dito. Walang ipinababawal sa 
Islam kundi ang masasamang kahahantungan ng transaksiyon, tulad ng 
pagbigay ng patubo, pagsusugal at mga kasunduan na ang patakaran o 
produkto nito ay hindi nalalaman. 

Bagaman, ang bawat isa ay may kalayaang gamitin ang sariling salapi 
nang ayon sa Shari’ah, subali't maaaring pagbawalan siya sa paggamit 
nito, kung ang gagawin dito ay magdudulot ng pinsala sa kanyang sarili o 
sa iba. Ang mga taong maaaring pagbawalan sa paggugol ng kanilang 
kayamanan ay ang mga bata, wala sa tamang kaisipan, at sa mga walang 
kakayahan^^, at ang mga taong may utang hanggang hindi nababayaran 
ang napag-utangan. Sa mga nabanggit, ating matutunghayan ang dakilang 
kadahilanan at ang pangangalaga sa mga karapatan na sadyang maliwanag 
sa mga taong may malinaw na kaisipan. 

34) Ang Islam ay maliwanag at may katiyakan na Deen. Walang 
paniniwala sa Islam na nakakalito, at ang isang tao ay may karapatang 
magtanong tungkol dito. Ang Dakilang Allah (^) ay nagsabi; 

“...kaya’t inyong tanungin ang mga tao may kaalaman sa Kasulatan 
(paham) kung ito ay hindi ninyo nababatid.” (Qur’an2i:7) 


Ang mga taong hindi mamnong makipagkalakalan na maaari itong lamangan at pagsamantalahin (sa 
kanyang kamangmangan). 


80 



islamland 


Ang Islam ay mahigpit na nagbabala sa sinumang nagtatago ng anumang 
patnubay na ipinahayag ng Allah (iS%). Ang Allah (iii) ay nagsabi; 

“Katotohanan, silang ikinukubli ang malinaw na patunay, 
katibayan at patnubay na Aming ipinahayag pagkaraan na Aming 
binigyang-Iinaw ito sa mga Angkan ng Kasulatan, sila yaong 
isinumpa ng Allah at (sila) yaong isinumpa ng mga manunumpa...” 

(Qur’an 2:159) 


35) Ang Islam ay Deen ng pagkakaisa at pakikipagtulungan na 
nagtatawag sa mga Muslim na tumayo ng sama-sama na may 
pagkakasundo upang makuha nila ang dangal at puri. Ito ay maaaring 
makamtan sa mga sumusunod na pamamaraan; 

□ Iwanan o isantabi ang pansariling hangarin at layunin na siyang nag- 
uudyok upang maging isang makabayan at magkaroon ng damdamin na 
pagkapangkat-pangkat, at ito ang mga nagiging dahilan sa pagiging 
mahina at pagkawasak ng Ummah. 

□ Ginagawang dalisay ang paniniwala at ang mga gawaing pagsamba 
mula sa mga bagay na nakakasira, tulad ng pagbibigay ng katambal sa 
pagsamba sa Allah (^) at ang pagsasagawa ng Bid'aah (pagbabago sa 
pamamaraan ng pagsamba sa Deen). 

□ Ang pagkakaisa ng mga Muslim sa lahat ng bagay at kapakanan, 
maging ito ay sa larangan ng politikal, kabuhayan o panlipunan atbp... na 
siyang nagtataguyod sa kapayapaan at katahimikan. Ang Dakilang Allah 
(3^) ay nagsabi; 

“At kayo ay tumangan nang mahigpit, lahat kayo ng sama-sama sa 
lubid ng Allah at huwag maghiwa-hiwalay sa isa’t-isa...” (Qur’an 3103) 

Ipinagbabawal ng Islam na magkaiba-iba at magkahiwa-hiwalay sa iba't 
iang pangkat. Ang Allah ay nagsabi: 

“At huwag kayong tumulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may 
pagkakasalungatan sa kanilang sarili matapos ang maliwanag na 
katibayan ay dumating sa kanila. At sila ay parurusahan ng 
napakatinding kaparusahan.” (Qur’an3:i05) 


81 


islamland 


Karagdagan pa dito, ang paghihiwa-hiwalay ay hindi mula sa Deen ng 
Allah (iS%). Ang Allah (iM) ay nagsahi; 

“Katotohanan, yaong pinaghati-hati ang kanilang relihiyon at 
pinaghiwa-hiwalay sa iba't ibang sekta, ikaw (O Muhammad) ay 
walang kaugnayan sa kanila maging sa anupaman. Ang kanilang 
(sariling) gawain (pananagutan) ay sa Allah lamang, na Siyang 
magsasabi sa kanila kung ano ang lagi nilang ginagawa. ” (Qur’an 6:i59) 

Ipinaliwanag ng Deen ang nakakasamang hunga ng di-pagkakaunawaan at 
pagkawatak-watak. Ang mga kalahan ng Islam ay hindi matatakot sa mga 
Muslim at sila ay pangingihahawan nila at mahuhulog sa pinakamahahang 
antas. Ang Allah (M) ay nagsahi; 

“...at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t-isa), baka kayo ay 
mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay maglaho...” (Qur’an 8:46) 

36) Ang mga ihang paksa tungkol sa mga di-nakikitang daigdig ay 
naipaliwanag ng Islam, tulad ng paghanggit sa mga kasaysayan ng mga 
naunang mamamayan o pamayanan. Maliwanag sa mga talata ang 
nangyari sa pagitan ng mga nasahing pamayanan at ng kanilang mga 
Propeta at Sugo. Ang Allah (iS%) ay nagsahi; 

“At katotohanang Aming isinugo si Musa (Moises) na may dalang 
Ayat (aral, talata, babala, himala, tanda) at isang malinaw na 
kapangyarihan kay Pir'awn (Paraon) at kanyang mga pinuno, 
ngunit kanilang sinunod ang utos ni Pi'rawn, at utos ni Pir'awn ay 
hindi matuwid (na kautusan). aral at alituntunin) ” (Qur’an 11:96-97) 

Tungkol kay Hesus (SSSI), sinahi ng Allah (iife): 

"At (alalahanin) nang si Hesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya: 'O 
Angkan ng Israel! Ako ay isang Sugo ng Allah na ipinadala sa inyo, 
na nagpapatotoo sa Torah (mga Batas) na ipinadala (sa inyo) nang 
una pa sa akin, at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang 
Sugo na susunod sa akin, ang pangalang itatawag sa kanya ay 
Ahmad. Datapwa’t nang siya ay pumaroon sa kanila na may mga 


82 


islamland 

Maliwanag na Katibayan, sila ay nagsipagsabi: ‘Ito ay isang 
maliwanag na salamangka’" (Qui'an6i:6) 

Tungkol kay Hud (8^1), sinabi ng Allah (5i); 

“At sa mga tribo ng ‘Aad, ipinadala Namin ang kanilang kapatid na 
si Hud at sinabi; ‘O aking mga sinasakupan (tao) paglingkuran 
lamang ang Allah, wala kayong ibang Diyos maliban $a Kanya...’’ 

(Qur’an 11:50) 


Tungkol kay Salih (8SS0, sinabi ng Allah (iii); 

“At sa mga Tamud (ay isinugo Namin) ang kanilang kapatid na si 
Salih, at siya ay nagbadya, ‘O aking pamayanan ! Sambahin ninyo 
ang Allah, wala kayong ibang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya. 
Kanyang nilikha kayo mula sa lupa at dito ay Kanyang itinira kayo, 
kaya’t bumaling kayo $a Kanya $a pagsisi, Katotohanan, ang aking 
Panginoon ay laging malapit (sa lahat, sa pamamagitan ng Kanyang 
Kaalaman), ang Maaasahan. ’’ (Qur’an ii :6i) 

Gayon din, isinalaysay ng Allah (iii) ang mga kuwento ng mga ibang 
Propeta at ang mga Sugo at kung ano ang nangyari sa kanila at ng 
kanilang bansa. 

37) Ang Deen ng Islam ay nanghamon sa lahat ng sangkatauhan na 
gumawa ng kagaya ng Qur’an, na siyang pinakahuli sa mga Aklat na 
Panlangit. Ang hamon na ito ay hanggang sa Araw ng Pagbabayad Muli. 
Ang Allah ay nagsabi; 

“Hayaan sila na gumawa ng pagbigkas na katulad nito (Qur’an) kung 
sila ay nagsasabi ng katotohanan.” (Qur’an 52 :34) 

Ginawang magaan ng Allah (iji) ang paghamon na magbigay ng ilang 
kabanata na katulad ng Qur’an. Ang Allah (iii) ay nagsabi ; 

“O sila ay nagsasabi: "Siya (Propeta Muhammad) ay nanghuwad 
nito (ang Qur'an)." Sabihin mo (O Muhammad sa kanila): 
"Kumatha kayo, kung gayon, ng sampung Surah (Kabanata) 
katulad nito, at tawagin ang sinuman bukod sa Aliah (upang kayo 

83 


islamland 

ay tulungan), kung kayo nga ay tunay na makatotohanan!" (Qur’an 
11 :13) 

Lalong ginawang magaan ang hamon na ito ng Allah (iS%) at humingi na 
lang ng isang kahanata^* na katulad ng Qur’an. Ang Allah (M) ay 
nagsahi; 

“At kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa Aming ipinahayag 
(ang Qur’an) sa Aming alipin (na si Muhammad), kung gayon, kayo 
ay kumatha ng isang ‘surah’ (kahanata) na katulad nito at inyong 
tawagin ang inyong mga saksi (mga tagapagtaguyod) hukod pa sa 
Allah, kung tunay nga na kayo ay nagsasahi ng katotohanan.” (Qur’an 
2 :23) 


Ang paghamon na ito ay inihain para sa lahat ng nilikha, mga Jinn at mga 
tao. Ang Allah (3i) ay nagsahi; 

“Ipahayag: ‘Katiyakan, kung ang sangkatauhan at mga Jinn ay 
magsama-sama sila upang makagawa ng katulad nitong Qur’an, sila 
ay hindi makagagawa ng katuiad nito, kahit na sila ay magtulungan 
sa isa’t-isa”. (pur’an 17 :88) 


38) Ang Islam ay Deen ng lihad ; ang Deen, sarili, pamilya at ang sariling 
hansa ay pinangangalagaan. Ipinag-uutos na ang Jihad ay isagawa lahan 
sa mga humahadlang sa pagpapalaganap ng Deen ng Allah (iSi), dahil ito 
ay panawagan para sa huong mundo, at hindi nakahangga sa mga 
parikular na lahi lamang. Magkagayon, ang hawat isa ay may karapatang 
mahatid ang dala nitong kahutihan, katarungan at pagmamahal na 
nilalaman nito. Ang Jihad ay pakikilahan upang mapawi ang paghihirap at 
tulungan ang mga inaapi. Ang Allah (ijife) ay nagsahi; 

“At makipaglahan sa Landas ng AUah $a mga taong lumulupig sa 
inyo, nguni't huwag lumagpas sa hangganan. Katotohanan hindi 
minamahal ng Allah ang manlulupig...” (Qur’an2:i90) 


Ang pinakamaiksi na kabanata ng Qur’an ay mayroong lamang tatlong talata, subak’t sa kasaysayan ng 
tao, walang naglakas loob na gumawa at nagbigay ng kagaya nito (Qur’an). 

84 



islamland 

Ang Jihad sa Islam ay isinasagawa upang ang salita ng Allah (iii) ay 
ihantayog at ang Kanyang Deen ay mapalaganap. Ang Allah (5i) ay 
nagsahi ; 

“At makipaglaban $a kanila hanggang ang kasamaan at ang 
pagsamba sa mga diyus-diyusan ay maglaho at ang relihiyong 
mangibabaw ay ang para sa Allah lamang($a buong mundo).. (Qur’an 
8:39) 


May isang taong nagsahi sa Propeta (^); ‘May mga taong 
nakikipaglaban upang makakuha sa labi ng digmaan, mayroong ding 
nakikipaglaban para magpakita ng gilas at maging bantog.’ Sino sa 
mga ito ang tunay na nakikipaglaban sa Landas ng Allah (M) 
lamang ?’ Ang Propeta (^) ay sumagot; 

“Sinuman ang nakipaglaban upang ibantayog ang Salita ng Allah at 
maging dakila, siya ang gumagawa para lamang sa Kapakanan ng 

Allah." (Bukhari) 

Ang layunin ng Jihad ay hindi yaong naglalayong makakuha ng mga 
makamundong hagay, pansarili o masamang kapakinahangan, o kaya ito 
ay isinasagawa upang makamkam at palawakin ang hangganan ng sariling 
hansa, o ang magpakita ng lakas ng kanilang militar o kaya naman ay 
hunga lamang ng paghihiganti. Ang Allah (iS%) ay nagsahi; 

“Huwag pamarisan yaong lumalabas $a kanilang mga lugar o 
tahanan na nagmamayabang para lamang magmalaki at makita ng 
mga tao.” (Qur’an 8:47) 

Ang Islam ay Deen na nagtataguhilin ng kahutihan at naghahawal ng 
kasamaan... na ito ay hilang kaligtasanng pamayanan, sapagkat ang Deen 
ay hindi maaaring tumayo kung ang mga tagasunod nito ay hindi 
tumutupad sa kanyang alituntunin at ipinag-uutos at umiiwas sa anumang 
mga ipinaghahawal nito. Nanghihimok din ito sa mga taong naliligaw ng 
landas na maging mahuti at pumipigil sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa 
ganitong paraan, ang pamayanan ay ligtas mula sa mga masasama at 
pagkawasak. Ang Propeta (^) ay nagsahi ; 


85 


islamland 

“Ang kahalintulad ng isang tao na tumatalima at sumusunod sa 
kautusan ng Allah at ang isang tao na sumusuway sa hangganang 
itinakda ay katulad ng mga pasahero ng isang sasakyang dagat 
(barko) na nagpasiya kung sino ang dapat manatili sa itaas at kung 
sino ang mananatili sa ibabang bahagi ng sasakyan (barko). Yaong 
nasa ibabang bahagi ay kailangang dumaan muna sa itaas upang 
sumalok ng tubig na nagiging sanhi ng pang-aabala ng mga nasa itaas 
na bahagi ng barko. Kaya, sila ay nagmungkahi sa mga nananatili sa 
itaas na bahagi ng barko na pahintulutan silang gumawa ng butas sa 
ilalim na bahagi ng barko at sumaiok ng tubig roon na walang pang- 
aabaia sa mga nasa itaas. Kung ang mga nasa itaas ay hahayaan o 
pahihintulutan ang mungkahi ng mga nasa ibaba, maaari silang 
magkaroon ng sakuna na magiging sanhi ng kanilang kapahamakan, 
nguni't kung ito ay hindi nila pahihintulutan sa kanilang baiak, sila 
ay magiging ligtas sa anumang kapahamakan.” 

39) Ang Deen ng Islam ay para sa buong daigdig at sakop nito ang lahat 
ng aspeto ng buhay, tulad ng pagpapanukala ng batas at alituntunin 
tungkol sa kalakalan, digmaan, kasalan, pangkabuhayan, politika at ang 
pagsasagawa ng pagsamba atbp. Ito ay nagtatayo ng huwarang 
pamayanan ; kahit na magtulungan pa ang mga taong gumawa ng katulad 
nito, hindi nila maisasagawa ito. Kung malayo ang pamayanan mula sa 
mga batas at alituntunin na itinatag ng Islam, katiyakan na kapariwaraan 
ang ibubunga nito at bulok na pamahalaan. Ang Allah (iS%) ay nagsabi ; 

“...At Aming ibinaba (sa lupa) ang Aklat (Qur’an) bilang isang 
paliwanag sa lahat ng bagay, isang patnubay, isang awa at 
magandang balita para sa sumusuko ng kanilang sarili (sa Allah 
bilang Muslim).” (Qur’an 16:89) 

Ipinaliwanag ng Islam ang ugnayan ng Muslim at ng kanyang Rabb 
(Panginoon), ang kanyang lipunan at kapaligiran, buhay man o hindi. 
Walang anumng bagay sa Islam na tinatalikdan ang likas na asal o 
kaugalian ng tao o ng kanyang buong katalinuhan. Ang katibayan na 
tumutukoy sa katotohanang ito ay ang kahalagahan na ipinapakita tungkol 
sa magandang kaugalian, sa mga partikular na bagay na may kaugnayan 
sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pag-uugali sa pagsagot sa tawag ng 
kalikasan, at kung ano ang dapat gawin ng Muslim bago at pagkatapos ng 


86 


islamland 

paggamit ng palikuran. Sinabi ng Abdulrahman b. Zaid (4») na may 
nagsabi kay Salman, ‘Lahat ay itinuro sa inyo ng inyong Propeta (^) 
kabilang ang gagawin ninyo sa paggamit ng palikuran ?’ Si Salman (4») 
ay sumagot; 

“Katotohanan, ipinagbabawal sa amin ang nakaharap sa Qiblah (sa 
Makkah) tuwing gumagamit ng palikuran, at ginagamit namin ang 
kaliwang kamay sa paglilinis ng maselang bahagi ng katawan, at 
gumagamit kami ng hindi kukulangin sa tatlong bato sa paglilinis o 
ng natuyong dumi o buto.” (Musiim) 

40) And Deen ng Islam ay isang palatandaan sa pagdating ng Araw ng 
Pagbabangong Muli at ang katapusan ng Mundo. Ang Propeta (M) ay 
nagpaliwanag na siya ang huling Propeta (^), ang kanyang pagiging 
Propeta (M) ay isang tanda na malapit na ang Huling Oras. Si Anas (4») ay 
nag-ulat na sinabi ng Propeta (^); 

“Ang Huling Sandali at ako ay itinayo katulad nitong dalawa’, at 
ipinagdikit ang kanyang gitnang daliri at ang hintuturo.” (Musiim) 

Ito ang pagpapatunay na siya ang huli at ang pangwakas na Sugo (^). 


87 


islamland 

Ang Aspetong Pang-Ispirituwal ng Islam 
Ang Pagsamba (Ibadah): 

Ang Deen ng Islam ay nagpakilala ng mga ibat-ibang gawaing pagsamba; 
ang mga ito ay binubuo ng pinagtipunang salita, pisikal at mga doktrina 
ng mga gawaing pagsamba. Ang mga doktrina ng mga gawaing pagsamba 
ay ang mga ‘Haligi ng Pananampalataya’, ito ang mga sumusunod; 

Ang Paniniwala sa Nag-iisang Diyos (Allah, M): 

Ang paniniwala sa Allah (^) nagpapahiwatig na ang Allah (iS®) ay Isa at 
Tanging Nag-iisa sa mga sumusunod na aspeto o pananaw ; 

1) Kaisahan sa Kanyang Pagka-Rabb-Panginoon (Tawheed 
Ruboobiyah); Ito ay pagpapatunay na ang Allah (iii) ay Buhay, na 
Siyang lumikha sa buong sansinuklob, sa Kanya ang Pagmamay-ari at 
Siya ang Tagapamahala sa lahat ng bagay. Siya ang Nagpahintulot upang 
ang lahat ay maganap at mgkaroon ng buhay; na walang mabubuhay o 
mananatili maliban sa Kanyang Kapahintulutan. Ang Dakilang Allah (M) 
ay nagsabi ; 

“...Tunay na Kanya ang lahat ng (kapangyarihan ng) paglikha at 
kautusan. Luwalhati $a Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha.” 

(Qur’an 7:54) 


Ipinaliwanag ng Allah (iSi) na Siya lamang ang Tanging Tagapaglikha at 
di-maaaring magkaroon ng ibang tagapaglikha. Ang Allah (iSi) ay 
nagsabi ; 

“Walang anak (o supling) na ipinanganak ng Allah, at walang iba 
pang diyos na kasama Niya. (Kung mayroon mang iba pang mga 
diyos), samakatuwid bawat diyos ay maaaring kuhanin nito ano 
anumang kanyang nilikha at marahil ang iba pang diyos ay 
magtangkang talunin ang iba! (ngunit) Luwalhati sa Allah, higit 
Siyang Mataas sa lahat ng (kasinungalingang) iniaakibat sa Kanya! 

” (Quran 23:91) 


88 


islamland 

2) Ang Kaisahan sa Pagsamba sa Kanya (Tawheed Uloohiyah) ; Ito 

ang pagpapatunay na ang Allah (5i) ay siya lamang ang Tunay na Diyos, 
na karapat-dapat sambahin, at lahat ng mga gawaing pagsamba ay 
nararapat na iniuukol lamang sa Kanya. Hindi dapat umasa o kaya ay 
humiling sa iba maliban sa Kanya. Ang isang tao ay dapat lamang 
tumawag at humingi ng tulong sa Kanya upang maalis ang anumang 
suliranin o kaya upang maibsan ang ibang pangangailangan. Ang 
Dakilang Allah (iii) ay nagsabi ; 

“At wala Kaming ipinadalang Sugo bago pa man sa iyo (O, 
Muhammad) na hindi Namin binigyan ng inspirasyon (na 
nagsasabing), Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi Ako 
(ang Allah), Kaya sambahin Ako (lamang at wala ng iba).” (Qur’an, 21 : 
25) 

3) Ang Kaisahan ng Kanyang mga Pangalan at mga Katangian 
(Tawheed Al-Asmaa was-Sifaat) ; Ito ang paniniwala na walang katulad 
ang Kanyang mga Pangalan at mga Katangian ; at ang mga magagandang 
mga Pangalan at mga Banalna Katangian ay pag-aari lamang ng Allah 
(i)%) at siya ay malayo sa Kanyang di-kaganapang mga nilikha. Ang Allah 
(3^) ay nagsabi ; 

“ At (lahat ng) naggagandahang mga Pangalan^’ ay nauukol sa Allah 
(lamang), kaya manalangin sa pamamagitan ng mga iyon at lisanin 
ang pangkat na nagpapasinungaling o nagtatakwil sa Kanyang mga 
Pangalan. Sila ay pagbabayarin sa anumang lagi nilang 
ginagawa.” (Qur’an7 :180) 

Kami ay naniniwala at nananalig sa mga ipinahayag ng Allah (iS) para sa 
Kanyang Sarili, at sa ibinigay na Katangian ng Sugo sa Kanya na walang 
paghahambing ng Kanyang mga Pangalan (iife) sa Kanyang mga nilikha, 
na walang paglilihis at pagtatakwil sa mga kahulugan ng Kanyang mga 
Pangalan at mga Katangian. Ang Allah (ii%) ay nagsabi ; 


Ang Dakilang AUah ay may 99 na pangalan. Isinalaysay ni Abu Hurayrah (4®): "Ang AUah ay may 99 na 
pangalan; at sinuman ang naniwala sa kahulugan ng mga nito at umasa nang ayon sa mga ito, siya ay 
makapapasok sa Paraiso; at ang AUah ay Isa (Witr) at Kanyang minamahal ang Witr." Sahih Bukhari, vol 8, 
Hadith Bilang 419. 


89 



islamland 

“...Walang anupamang bagay ang makatutulad sa Kanya, at Siya 
ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap naNakakamasid”. (Qur’an42:ii) 

Ang Paniniwala sa mga Anghel: 

Kailangang maniwala na mayroong mga anghel. Ang kanilang bilang ay 
walang nakakaalam maliban sa Allah (iii) lamang. Sila ay naglilingkod at 
isinasagawa ang anumang ipinag-uutos ng Allah (iii), bilang 
tagapangasiwa, tagapagmasid, tagapagbantay at kumakalinga sa buong 
santinakpan at sa mga nilikha na nabubuhay dito^°, at sila ay sumusunod 
ayon sa itinakda at pag-uutos ng Allah (iii). Ang Allah (iii) ay nagsabi ; 

“At Ako (Allah) ay nanunumpa sa pangunguna ng mga Anghel sa 
pagsasagawa ng mga ipinag-uutos ng kanilang Rabb (Allah).” (Qur’an 

79 :4) 


Ang Allah (iii) ay nagsabi rin ; 

“At sa mga Anghel na namamahagi (ng mga panustos, ulan at ibang 
mga biyaya) sa pag-uutos ng Allah.” (Qur’an 5i :4) 

Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag. Ang Propeta (M) ay 
nagsabi; 

“Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga Jinn ay 
nilikha mula sa apoy na di-nagliliyab, at si Adan ay nilikha tulad ng 
inilarawan sa inyo (mula sa Qur’an ; maitim na tuyong alabok).” 

(Muslim) 


Ang mga Anghel ay mula sa di-nakikitang mundo. Kahima’t sila ay 
nilikha mula sa liwanag, hindi sila nakikita. Ang Allah (M) ay nagbigay 
sa kanila ng kakayahan na mag-ibang anyo upang sila ay makita at 
masaksihan. Inilahad ng Allah (iS%) na si Anghel libreel, (Gabriel) ay 
nagpakita kay Maryam (Mary) sa hugis o larawan ng isang tao. Ang Allah 
(3^) ay nagsabi ; 

“Siya ay naglagay ng lambong (upang pangalagaan ang kanyang 
sarili) sa kanila ; at magkagayon ay ipinadala Namin ang ‘Ruh’ (i.e.; 


Ighaathat-ul-Lahfaan, v.2, p.l20 


90 



islamland 

Anghel Gabriel) at siya ay nagpakita bilang isang ganap na tao, at 
siya (Maria) ay nagsabi; ‘Katotohanan, ako ay nagpapakupkop sa 
Pinaka-Maawain (Mapagbigay) mula sa iyo, kung ikaw ay matakutin 
sa Allah (maka-Diyos.)’ At sinabi niya (Anghel Gabriel), ‘ako ay 
isang Sugo lamang buhat sa iyong Panginoon, na ipagkakaloob ang 
biyaya ng isang anak na mabuti’.” (pur an 1917 - 19 ). 

Nakita ng Propeta (^) si Anghel Gabriel (8®0 sa tunay niyang anyo ng 
pagkalikha ng Allah (^) sa kanya. Siya ay mayroong 600 pakpak, at 
natakpan niya ang abot-tanaw na kalawakan dahil sa kanyang laki at 
kalaparan. 

Ang mga Anghel ay may mga pakpak; ang iba ay may dalawang pakpak, 
mayroong tatlo at ang iba naman ay marami. Ang Allah (5i) ay nagsabi; 

“Lahat ng pagpupuri ay para sa Allah lamang, ang lumikha ng langit 
at lupa, na Siyang lumikha sa mga tagapagbalita (Sugo) na mga 
Anghel na may pakpak - dalawa, tatlo o apat. Pinaparami Niya ang 
mga nilikha sa Kanyang naisin. Katotohanan na Siya ay may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay.” (Qur’an35:i) 

Hindi ipinaalam sa atin ng Allah (5i) ang mga ibang katangian ng mga 
Anghel. Lagi na lang sinasamba at pinupuri ang Allah (iSi). Ang Allah 
(^) ay nagsabi ; 

“Sila (ang mga anghel) ay lumuluwalhati ng Kanyang mga Papuri sa 
gabi at araw, at sila ay hindi lumulubay.” (Qur’an2i ;20) 

Nilikha sila (mga anghel) ng Allah (iSi) upang Siya ay sambahin at 
tumalima sa Kanya. Ang Allah (iSi) ay nagsabi; 

“Ang Mesiyas ay hindi magwawalang bahala na maging 
tagapaglingkod ng Allah, gayundin ang mga anghel na 
pinakamalapit sa Kanya...” (Qur’an4 :i72) 

Ang mga anghel ay tumatayo bilang sugo sa gitna ng Allah (iSi) at ng 
Kanyang mga Sugo mula sa mga tao. Ang Allah (iSi) ay nagsabi; 

“Na ipinanaog ng mapagkakatiwalaang Espiritu (si Gabriel 
Arkanghel) ; sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay maging 


91 


islamland 

(isa) sa mga tagapagbabala, sa (pamamagitan ng) malinaw na wikang 

Arabik”. (Qur’an26 :193-195) 

Nilikha ng Allah (iS%) ang mga Anghel upang isagawa ang mga iba’t-ibang 
gawaing ipinag-uutos ng Ahah (ij%) sa kanila ; 

“Pinangangambahan nila ang kanilang Rabb na nasa itaas, at sila ay 
tumatalima sa anumang sa kanila ay ipag-utos”. (Qur’an i6 50) 

Ang mga anghel ay hindi mga anak ng Ahah (iife), datapwa’t sila ay dapat 
igalang at mahalin. Ang Ahah (iS%) ay nagsabi; 

“At sila ay nagsipagturing; Ang Pinakamapagpala (Allah) ay 
nagkaroon ng anak (mula sa mga anghel). Luwalhatiin Siya! Sila (na 
tinatawag na mga anak ng Allah tulad ng mga anghel, si Hesus na 
anak ni Maria, si Ezra, at iba pa) ay mga mararangal na alipin 
lamang. Sila ay hindi nangungusap hanggang Siya (Allah) ay hindi 
pa nakakapangusap, at sila ay gumagawa ayon sa Kanyang ipinag- 

UUtOS.” (Qur’an 21:26-27) 

Ang mga anghel ay hindi mga katambal o kasamahan o karibal ng Ahah 
(iS%). Ang Ahah (iSi) ay nagsabi ; 

Gayun din naman, siya (na pinagkalooban ng Aklat) at hindi mag- 
uutos na tangkilikin ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang 
Rabb (Diyos). Ipag-uutos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng 
pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-uutos ng Allah ? 

(Qur’an 3 :80) 

Ipinaalam ng Ahah (iS%) ang mga pangalan at gawain ng mga ibang 
anghel, tulad ni Jibreel, 8^1 (Gabriel) na pinagkalooban ng tungkulin na 
magdala ng kapahayagan. Ang Ahah (iSii) ay nagsabi; 

“Na ipinanaog ng mapagkakatiwalaang Espiritu (si Gabriel 
Arkanghel) ; sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay maging 
(isa) sa mga tagapagbabala...” (Qur’an26 193 - 194 ) 

Si Mika’eel (8SSI) ay napagkalooban ng tungkulin upang mamamahala sa 
kapakanan ng ulan at taniman. Ang Ahah (iSi) ay nagsabi; 


92 


islamland 

“Sinuman ang kaaway ng Allah at ng Kanyang mga Anghel at mga 
Sugo at si Jihreel (Gahriel), at si Mika’eel - magkagayon, ang Allah 
ay kaaway ng mga di-mananampalataya.” (Qur’an 2 :98) 

Ang Anghel ng Kamatayan (8SSI) ay siyang naatasan na kumuha ng 
kaluluwa ng isang tao sa oras ng kanyang kamatayan. Ang Allah (iii) ay 
nagsahi ; 

“Ipaghadya : ‘Ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay 
(wlang pagsalang) magtatangan ng inyon kaluluwa ; at kayo ay 
muling ihahalik sa inyong Rahh”. (Qur’an32 :ii) 

Si Isralil (8SS0; siya ang nahigyan ng tungkulin sa pag-ihip ng trumpeta sa 
Araw ng Pagkahuhay Muli. Ang Allah (5i) ay nagsahi ; 

“At kung ang tamhuli ay mahipan, walang ugnayang kamag-anakan 
sa pagitan nila sa Araw na ito, gayundin, sila ay magtatanungan sa 
isa’t-isa.” (Qur’an23 :101) 

Si Malik (8^0 ^y ang tagapamahala ng Impiyerno. Ang Allah (iSi) ay 
nagsahi ; 

“Sila ay magsipagtaghoy ; ‘O Malik ! Hayaan ang iyong Panginoon 
ay maghigay-wakas sa amin ! Siay (Malik) ay magsasahi; ‘Hindi’, 
katotohanang kayo ay mananatili rito magpakailanman.” (Qur’an43 ■ni) 

Ang mga Zaahaaniyah ay ang mga anghel na hinigyan ng tungkulin sa 
pagpaparusa at nagpapahirap sa mga napunta sa Impiyemo. Ang Allah 
(3^) ay nagsahi ; 

“At hayaan siyang tumawag (ng tulong) sa lipon (ng kanyang mga 
kapanalig, tiyak na tatawagin Namin ang mga anghel na 
tagapaghantay ng Impiyerno!” (Qur’an96 :i7-i8) 

Bawat tao ay mayroong dalawang anghel na tagapaghantay sa kanya ; ang 
isa ay tagapagtala ng mga mahuhuting gawa at ang isa naman ay 
tagapagtala ng mga masasamang gawain. Ang Allah (ijife) ay nagsahi; 

“Pagmasdan ang dalawang (naghabantay na anghel) na nakatalaga 
upang malaman (ang kanyang mga gawa), mabatid (at maitala ito). 
Isa ang nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa.” (Qur’an 50 i?) 

93 


islamland 


Si Ridwan ( 8 ^ 1 ); ang naitalagang mamahala sa Paraiso at marami pang 
mga anghel na tagapangalaga sa mga tao. At marami pang iha, at ang 
hawa’t isa ay hinigyan ng partikular na tungkulin. Ang iha ay hinanggit sa 
Qur’an at ang iha ay hindi hinanggit, suhali’t tayo ay dapat maniwala sa 
kanilang lahat. 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel 

1) Upang ating mauunawaan ang Kadakilaan ng Allah ang Kanyang 
Kapangayarihan at Kakayahan, at ang Kanyang Luhos na Kaalaman mula 
sa kagila-gilalas, kahanga-hanga na Kanyang mga nilikha na naghihigay 
ng matatag na katihayan o patunay sa Kadakilaan ng Tagapaglikha. 

2) Upang malaman ng isang Muslim na may dalawang Anghel na 
naghahantay sa Kanya at isinusulat ang lahat ng kanyang sinasahi at 
ginagawa. Ito ay nagsisilhing isang patnuhay upang gumawa ang tao ng 
mga mahuhuting gawa at umiiwas sa lahat ng kasalanan maging siya man 
ay nag-iisa o may kasama sa kanyang kinaroroonan. 

3) Upang mailayo ang sarili mula sa mga pamahiin at mga di- 
makatuwirang pahula. 

4) Upang makilala ng isang Muslim ang Hahag ng Allah (5i) sa Kanyang 
mga alipin (mga nilikha) sa dahilang Siya ay nagtalaga ng mga Anghel na 
naghahantay at nangangalaga sa kapakanan at gawain ng mga tao. 

Ang Paniniwala sa Mga Banal na Kasulatan ng Allah (M) 

Nararapat paniwalaan na ang Allah (iSi) ay nagpadala ng mga Banal na 
Kasulatan sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo upang ihatid ang 
mensahe sa lahat ng mga tao. Ang mga Aklat na ito sa kani-kanilang 
panahon ay naglalaman ng katotohanan at patnuhay. Ang lahat ng mga 
Aklat na ito ay nag-aanyaya sa lahat ng tao na kumilala at sumamha 
lamang sa Nag-iisang Diyos, ang Dakilang Allah (iii), na Siya ang 
Tanging Nag-iisang Tagapaglikha, ang Nag-iisang Nagmamay-ari, at 
taglay Niya ang lahat ng Magagandang Katangian at Pangalan. Ang Allah 
(i^) ay nagsahi; 


94 


islamland 

"Tunay na Aming ipinadala ang Aming mga Sugo na may dalang 
maliwanag na mga patunay, at ipinahayag sa kanila ang Kasulatan at 
ang Pamantayan (ng Katarungan) upang panatilihin (at ipatupad) ng 
sangkatauhan ang (diwa ng) katarungan..." (Qur’an57:25) 

Ang Muslim ay dapat maniwala sa lahat ng mga Banal na Aklat at 
nararapat paniwalaan na ang mga ito ay ipinanaog ng Allah (ijife). 

Ang Mga Ihang Banal na Kasulatan ay ang mga sumusunod: 

1) Ang Suhuf (Kalatas) ni Propeta Ahraham (8SSI) at ang Tawrah 
(Torah) na ipinahayag kay Propeta Moises ( 8 ^ 1 ); Ang Qur'an ay 
naghigay ng maikling pananaw tungkol sa mga kaalaman na naitala ng 
dalawang kapahayagang ito. Ang Allah (iSfe) ay nagsahi, 

2 ) " Hindi ba Niya batid kung ano ang nasa Kasulatan ni Moises, at 
ni Abraham na tumupad (at nagparating) ng lahat (ng mga ipinag- 
utos ng Allah sa kanya), na nagtatagubilin na walang sinuman ang 
maaaring magdala ng pasanin ng iba (kasalanan ng iba), na ang tao 
ay walang mapapakinabang maliban lamang sa kanyang 
pinagsusumikapan (na mabuti o masama); at ang (bunga) ng 
kanyang pagsisikap (mga gawa) ay malalantad, Kaya't siya ay 
gagantihan nang ganap sa pinakamainam na kabayaran; at sa iyong 
Rahh (Panginoon) ang layon at pagbabahk ng lahat." (Qui'an 53:36-42) 

3) Ang Tawrah; ito ay isang sagradong Aklat na ipinahayag kay 
Propeta Moises (8SS!I). Ang Allah (iSfe) ay nagsahi; 

"Katotohanan, ipinadala Namin ang Tawrat (Torah) kay Musa, na 
matatagpuan roon ang patnubay at ang liwanag na siyang ginawang 
batayan ng paghatol sa mga Hudyo ng mga Propetang tumalima sa 
Kalooban ng Allah. At ang mga Rabbi at mga pari (ay naghatol din 
para sa mga Hudyo ng batay sa (Batas ng) Tawrat pagkaraan ng mga 
Propeta sapagka't sa kanila ipinagkatiwala ang pangangalaga sa 
Aklat ng Allah at sila ang naging mga saksi niyaon. Samakatuwid, 
huwag matakot sa mga tao kundi matakot sa Akin (kayong mga 
Hudyo) at huwag kalakalin (ipagpalit) ang Aking mga Talata para 


95 


islamland 

lamang sa kaaba-abang halaga. At sinuman ang hindi humatol ayon 
sa ipinahayag ng Allah, sila ang Kafirun." , (Qur'an 5 44) 

4) Ang 'Zaboor' (Psalmo): ay ang Aklat na ipinahayag kay Dawood 
(David) (^SSI). Ang Allah (iii) ay nagsahi, Qur'an, Kahanata 4:163; 

"... at kay Dawood (David) ay Aming ipinagkaloob ang Zaboor 
(Psalmo)." 

4) Ang Injeel (Ebanghelyo): ay isang sagradong Aklat na ipinahayag kay 
'Eisaa' (Hesus) (8®!)- Ang Allah (iife) ay nagsahi; 

" At sa kanilang yapak ay Aming isinugo si Hesus, ang anak ni Maria, 
na nagpapatunay sa Torah (mga Batas) na dumating nang una pa sa 
kanya, at Aming ipinagkaloob sa kanya ang Injeel (Ebanghelyo), na 
naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatunay sa Torah (mga 
batas) na dumating bago pa rito, isang patnubay at paala-ala sa mga 
Muttaqi." (Qur’an5:46) 

Ang isang Muslim ay nararapat na maniwala sa lahat ng mga nahanggit na 
Banal na Kapahayagan. Dapat tayong maniwala na ang mga aklat na ito 
ay nagmula sa Allah (ii%). Hindi ipinahihintulot para sa sinumang Miislim 
na sumunod sa mga hatas nito, sapagka't ang mga aklat na ito ay 
ipinahayag sa partikular na pamayanan o mamamayan at partikular na 
panahon. Bukod pa sa katotohanan na ang mga naunang kapahayagan ay 
wala na sa kani-kanilang orihinal na pagkakapahayag. 

Ang Banal na Qur'an ay nagpaliwanag na ang ihang aral ay matatagpuan 
sa Tawrah at Injeel tulad ng pagdating ni Propeta Muhammad (^). Ito ay 
nakatala rin sa Qur'an 7:156-157; 

"... ang Aking Habag ay laganap sa lahat ng bagay. Na (ang Habag 
ay) Aking itatakda para sa mga Muttaqi, at nagbibigay ng Zakah; at 
yaong naniniwala sa Aming Ayat; Yaong naging masunurin sa Sugo, 
ang Propeta na hindi marunong bumasa at sumulat na kanilang 
matatagpuang nakasulat sa kanila sa Tawrat at sa Injeel 
(Ebanghelyo- siya ay nag-uutos sa kanila ng Maruf (lahat ng uri ng 
kabutihan) at nagbabawal sa kanila ng Munkar (lahat ng uri ng 


96 


islamland 

kasamaan), kanyang ipinahintulot sa kanila bilang marapat ang mga 
bagay na Tayyibat (mabuti at pinahihintulutan) at nagbabawal sa 
kanila ang mga bagay na Khaba'ith (masama at di-pinahintulutan) 
bilang di-marapat, sila ay kanyang pinalaya sa anumang hirap na 
pasanin (ng kasunduan ng angkan ni Israel sa Allah) at mula sa mga 
sakal (o tanikala) na nakagapos sa kanila. Kaya, maniwala sa kanya 
(kay Muhammad), at sundin ang liwanag (ng Qur'an) na ipinahayag 
sa kanya, at (sa gayon) sila yaong magsisitagumpay.” 

5) Ang Banal na Qur'an; ang isang Muslim ay nararapat na 
panghawakan ang paniniwala hinggil dito tulad ng mga sumusunod; 

a) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay Salita ng Allah (5i) 

na ipinahayag kay Propeta Muhammad (^) sa pamamagitan ng Anghel 
Jihreel (8^1) sa malinaw na wikang Arahik. Ang Allah (iii) ay nagsahi; 

h) "Na ibinaba ng isang Pinagkakapuring Rahh (ang Anghel 
Gabriel). Sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay maging isa sa 
mga tagapagbabala, sa malinaw na wikang arabik." (Qur'an 26: 193 - 195 ) 

c) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay Huling 

Kapahayagan na nagpapatunay sa mga naunang mga Banal na A kl at o 
Kapahayagan na naglalaman ng mensahe tungkol sa Kaisahan ng Allah 
(iji) at ang mga nakatalagang tungkulin sa pagsamha at pagtalima sa 
Kanya (iji). Na ang lahat ng mga naunang kapahayagan ay pinawalang- 
hisa ng Qur'an. Ang Allah (iji) ay nagsahi; 

"Siya ang nagpahayag sa iyo (O Muhammad) ng Aklat (ang Qur’an) 
nang makatotohanan, na nagpapatunay sa anumang (ipinahayag na 
mga Kasulatang) nauna dito. At ipinahayag din Niya ang Tawrah 
(Torah) at ang Injeel (Ebanghelyo). Noong una, bilang patnubay sa 
sangkatauhan. At Kanyang ipinahayag ang Furqan ([ang 
pamantayan] ng paghatol sa pagitan ng katotohanan at kamalian). 
Tunay nga, yaong mga taong nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, 
kapahayagan, babala at aral) ng Allah, sa kanila (ay ipalalasap) ang 
masidhing parusa; at ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, ang 
Ganap na Nakapangyayaring magpataw ng parusa." (Qur'an 3:3-4) 


97 


islamland 

d) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay naglalaman ng lahat 
ng Banal na Batas. Ang Allah ay nagsahi; 

"....Sa araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para 
sa inyo, Aking ginawang iubos ang pagpapala sa inyo at piniii para sa 
inyo ang Islam bilang inyong relihiyon." (Quran 5 3) 

e) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay ipinahayag para sa 
Sangkatauhan at hindi lamang sa mga partikular na hansa tulad ng mga 
naunang rehelasyon. Ang Allah, (iS%) ay nagsahi; 

"At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo maliban bilang 
Tagapaghatid ng Magagandang Balita at Tagapagbabala sa lahat ng 
Sangkatauhan, subali't karamihan sa tao ay hindi nakababatid 

(nito)." (Qur’an 34:28) 

f) Kinakailangang paniwalaan na pinangangalagaan ng Allah (iife) ang 
Qur'an sa lahat ng uri ng paninira lahan sa pagdaragdag o paghahawas at 
pagpapalit o paghahago ng mga salita nito. Ang Allah (iii) ay nagsahi; 

"Katotohanang Kami; (at) Kami ang nagpanaog ng Dhikr (ang 
Qur'an bilang paalala) at buong katiyakan na ito ay Aming 
pangangalagaan laban sa katiwalian." (Qur’an i5:9) 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Banal na 
Kasulatan ng Allah (iSi); 

1) Ang luhos na mauunawaan ang Hahag at pagmamahal ng Allah (iSi) 
para sa Kanyang mga alipin; sapagka't ipinahayag Niya ang mga Banal na 
Kasulatan nagpapatnuhay sa kanila sa Landas na maghahatid sa Kanyang 
Kasiyahan. Hindi Niya hinayaang mahulid ang tao sa dilim ng kasamaan 
at iniligtas tayo sa hitag ng Satanas'^^ o maligaw sa mga sariling pithaya o 
mithiin. 


Shaytaan; Satanas: Siya ay isang Jinn na tinawag na Iblees. Siya ay sumuway sa kagustuhan ng 
AUah (^j%) para magpatirapa sa harap ni Adan (:^'), na dahil sa kanyang di-pagtalima siya ay 
isinumpa magpakailanman. Sa pagkakataong yaon, siya ay humingi ng palugit sa AUah at 
nabig}^an siya ng pagkakataon para gawin ang lahat ng makakayang hikayatin ang mga tao at maisama 
niya sila sa Impiyerno. 


98 




islamland 

2) Sa pamamagitan ng Banal na Kapahayagan ay lubos na mauunawaan 
ng isang Muslim ang walang hanggang Karunungan ng Allah (5i) sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng mga batas na angkop sa mga partikular na 
pamayanan at akma sa kalagayan at mga pangangailangan ng tao sa lahat 
ng panahon. 

3) Sa pamamagitan ng mga Banal na Kasulatan ay tuwirang makilala ang 
mga matatapat at tunay na Mananampalataya at ang kaibahan nila sa mga 
di-muslim. Isang tungkulin sa mga naniniwala sa Kanyang Banal na Aklat 
na pag-aralan at maniwala sa mga ibang Banal na Kapahayagan. 

4) Madagdagan ang mga mabubuting gawa ng mga Mananampalataya 
sapagka't ang sinumang naniniwala sa Kanyang Aklat at sa mga naunang 
Aklat ay makatatanggap ng gantimpala nang higit sa isa. Ang Allah (iSi) 
ay nagsabi; 

"Yaong sa kanila ay Aming ipinagkaloob ang Kasulatan (ang Tawrah 
at Injeel) bago pa man ito, sila ay naniwala (sa Qur'an). At nang ito 
ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabing: "Kami ay naniniwala rito. 
Tunay nga na ito ay katotohanan mula sa aming Rabb (Panginoon). 
Katiyakan na kahit noon pa man kami ay nabibilang sa mga Muslim 
(na sumusuko ng mga sarili sa Allah sa Islam (tulad ni Abdullah bin 
Salam at Salman Farsi). Sa kanila ay ipagkakaloob ang dalawang 
gantimpala sapagka't sila ay matiisin, at umiiwas sa kasamaan (sa 
pamamagitan ng paggawa ng kabutihan), at gumugugol (sa 
kawanggawa) mula sa anumang bagay na ipinagkaloob sa kanila." 

(Qur'an 28:52-54) 


99 


^ islamLand 


100 


islamland 

Ang Paniniwala sa Mga Propeta at Sugo ng Allah (^) 

Dapat maniwala bilang Muslim na ang Allah (iii) ay pumili ng mga 
mabubuting tao mula sa lipon ng sangkatauhan bilang mga Propeta at 
Sugo na Kanyang ipinadala sa lahat ng nilikha upang magdala ng 
partikular na batas; upang sambahin at tumalima sa Allah (iSi), at 
magtatag ng Kanyang Relihiyon at mapanatili ang Kanyang Kaisahan 
(Tawheed). Ipinag-utos sa mga Propeta na ipahayag ang Kanyang 
mensahe sa sangkatauhan upang walang maipangangatuwiran laban sa 
Allah^^ (iSi) o walang maibibigay ng dahilan sa di-pagsunod pagkaraang 
naipadala ang mga Sugo. Sila ay nagagalak sa pagtalima sa Allah (iSi) at 
sa Kanyang Paraiso na nakalaan para sa mga taong may paniniwala dito at 
sa mga kautusan o aral. Sila ay ipinadala bilang tagapagbabala , at 
nagbigay ng mahigpit na babala sa Poot ng Allah (iSi) at sa Kayang Parusa 
na nakalaan sa mga taong hindi naniniwala sa mga ito at sa mga kautusan 
o aral. Ang Allah (iji) ay nagsabi; 

"At hindi kami magpapadala ng mga Sugo maliban bilang 
tagapaghatid ng Magagandang Balita at bilang Tagapagbabala. 
Kaya, sinuman ang naniniwala at gumagawa ng gawang matuwid, sa 
kanila ay walang (mararanasang) pangamba, o (madaramang 
kalungkutan). Subali't yaong nagsipagtakwil sa Aming mga Ayat 
(aral, tanda o babala, at kapahayagan), ang parusa ay darating sa 
kanila nang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya (sa 
kanilang pagtakwil sa Mensahe ni Muhammad, M)-" (Qur'an 6:48-49) 

Maraming isinugong mga Propeta at Sugo, nguni't walang sinumang 
nakakaalam sa kanilang bilang kundi ang Allah (3i). Ang Allah (M) ay 
nagsabi; 

"At tunay nga, na Aming ipinadala ang mga Sugo nang una pa sa iyo 
(O, Muhammad): ang ilan sa kanila ay Aming ibinalita ang kanilang 
kasaysayan sa iyo. At ang iba sa kanila ay hindi Namin ibinalita ang 
kanilang kasaysayan..." (Qur'an40:78) 


Hindi nila maikatuwiran at sabihin na: 

"...O aming Rubb (Panginoon)! Bakit hindi Kayo nagsugo sa amin ng isang Sugo? Disin 
sana’y susundin naming ang Inyong Ayat (mga Talata ng Qur'an) at mapapabilang kami sa 
mga sumasampalataya!" (Qur'an, Kabanata Al-Qasas, 28:47) 

101 



islamland 

Nararapat paniwalaan na ang lahat ng Propeta at Sugo ay likas na tao at 
hindi sila hihigit pa sa karaniwang tao. Kung mayroon man silang mga 
himalang ginawa, ito ay nasa kapahintulutan ng Dakilang Allah (3i). Ang 
Allah (iSi) ay nagsahi; 

" At hindi Kami nagsugo bago pa man sa iyo (O Muhammad) maliban 
na sila ay mga taong katulad mo na Aming pinagpahayagan. Kaya, 
tanungin mo ang mga mamamayang pinagkalooban ng babala kung 
ito ay hindi ninyo nababatid. At hindi Namin sila (mga Sugo) nilikha 
na may katawang hindi kumakain, o di kaya sila ay walang mga 
kamatayan." (Qur'an2i:7-8) 

Wala silang katangian na tulad ng mga likas na Katangian ng Allah (5i). 
Ang mga ito ay hindi makapaghigay ng anumang pakinahang o kahutihan 
at hindi makapagdudulot ng anumang kapinsalaan. Hindi sila 
makapamahala ng kahit na ano sa huong sansinukloh o kahit na anong 
ihig nilang gawin na ikasisiya nila sa mga ito. Wala silang magagawa 
kung hindi ipahihintulot ng Allah (iS%) na mangyari ang anumang hagay. 
Ang Allah (iS%) ay nagsahi; 

"Sabihin mo (O Muhammad) "Ako ay walang kapangyarihan upang 
ito ay makapagdulot ng kabutihan o kapinsalaan sa aking sarili 
maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kung ako man ay mayroong 
kaalaman tungkol sa AI-Ghaib, marahil ako ay naglaan para sa aking 
sarili nang masaganang yaman, at marahil walang anumang 
kasamaan ang maaaring sumaling sa akin. (Subali't, ang katotohanan 
nito) Ako ay isa lamang tapapagbabala, at isang tagapaghatid ng 
Magagandang Balita para sa mga taong nananampalataya. ..."' 

(Qur'an 7:188) 


Kung ang isang tao ay naniniwala lamang sa ilan at hindi pinaniniwalaan 
ang lahat ng Sugo at Propeta, siya ay nagkasala ng 'Kufr" (kawalan ng 
pananampalataya) at siya ay itinuturing hilang isang taong lumisan sa 
relihiyon ng Islam. Ang Allah (iife) ay nagsahi; 

"Katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya sa Allah at sa 
Kanyang mga Sugo at nagnanais magbigay ng pagtatangi sa Allah at 
ng Kanyang mga Sugo na nagsasabing: “Kami ay naniniwala sa ilan 
(sa mga Sugo) subali’t tinatanggihan (namin) ang iba,” at (sila’y) 

102 


islamland 

nagnanais tumahak sa pagitang landas (ng paniniwala at kawalan ng 
paniniwala).^^ Ang katotohana’y sila ay hindi (tunay na) mga 
Mananampalataya. At Aming inihanda sa mga Kafirun ang isang 
kahiya-hiyang parusa. (Quran4:i50-i5i) 

4. Kabilang sa lipon ng mga Sugo ay ang mga tinatawag na "Ulul- 
A'zam" o sila ang mga may 'Matibay na Kalooban'. Sila yaong mga 
matatag na Sugo sa kanilang mga mamamayan na may katapatan at 
katiyagaan sa kanilang layunin. Kabilang sa banay na ito sina Noah 
(Nuh), Ibraheem (Abraham), Musaa (Moises), Eisaa (Hesus) at si 
Muhammad, nawa'y purihin at itampok ng Allah (iife) ang pagbanggit sa 
kanila at sila ay iligtas at maging ang kanilang pamilya sa anumang 
pagkukulang at pangalagaan sila mula sa anumang kasamaan'. 

Ang unang sugo sa mga ito ay si Noah Ang Allah (iii) ay nagsabi; 

"Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan sa iyo (O 
Muhammad) katulad ng Aming pagpapadala ng kapahayagan kay 
Nuh (Noah) at sa mga Propeta pagkaraan niya. Amin (ding) 
ipinadala ang Kapahayagan kina Ihrahim (Ahraham), Ishaq (Isaak), 
Ya’quh (Hakoh), at Al-Ashat [ang mga supling ng lahindalawang 
anak ni Hakob], Eissa (Hesus), Ayyub (Job), Yunus (lonah), Harun 
(Aaron), at Sulaiman (Solomon); at kay Dawud (David) ay Aming 
ibinigay ang Zabur (Psahno)." (Qur'an 4:i63) 

Si Muhammad (M) ay siyang sagka at panghuling sugo at wala nang sugo 
na darating pa pagkaraan niya QM) hanggang sa Huling Sandali. Ang Allah 
(3^) ay nagsabi; 


Ito ay isang babala sa mga mga Hudyo at Kristiyano, na tinaguriang “Angkan (na pinagkalooban) ng 
Kasulatan” sa Banal i\ 2 .Qur'an. Sila’y naniniwala sa ilang Propeta at tinatanggihan ang iba. Ang mga 
Hudyo ay naniniwala sa mga Propeta maliban lamang kay Hesus at Muhammad (^) Ang mga 
Kristiyano naman ay naniniwala sa mga Propeta subaH’t kanilang itinatakwil ang panghuli sa mga Sugo at 
Propeta na si Muhammad (#). Sinumang magtakwil kahit sa isa lamang sa mga Propeta ng Allah (^) ay 
katunayang hindi naniniwala sa kanilang lahat, sapagka’t isang kinakailangan sa sangkatauhan ang 
maniwala sa lahat ng Propeta at Sugong ipinadala ng Dakilang Lumikha — AUah, Sinumang 
magtakwil sa isa man sa mga Propeta dahil sa inggit, pagkiling at personal na kapritso, ipinakikita lamang 
niya na ang kanyang paniniwala sa ibang Propeta ay hindi totoo bagkus isang gawaing sumusunod 
lamang sa pagnanais at kapritso. Ang susunod na talata’y matutunghayan na sila’y hindi tunay na 
Mananampalataya at dahil dito’y ang kanilang kahihitnatnan ay Impiyerno. 


103 



islamland 

"Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga kalalakihan, 
nguni't Siya ang Sugo ng Allah at huli sa (kawing ng) mga Propeta. 
At ang Allah ang lagi nang Ganap na Maalam sa hawa't hagay." 

(Qur'an 33:40) 


Ang relihiyon ni Propeta Muhammad (M) ay ang katipunan o kabuuan ng 
mensahe ng Ahah (ijife) para sa sangkatauhan, at ito ang nagpawalang-bisa 
sa mga naunang mga relihiyon. Ito ang ganap at pinakahuling relihiyon ng 
katotohanan na nararapat sundin at ito ay mamamalagi hanggang sa 
Huling Sandali. 


Sino si Propeta Muhammad (^)? 


104 


islamland 

Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin^"^ Abdullah bin Abdul- 
Muttalib bin Haashim (^), at ang kanyang 'kunyah'^^ ay Abdul-Qaasim. 
Siya ay mula sa tribu ng Qureish na ang mga ninuno ay nagmula kay 
'Adnaan'. Si 'Adnaan' (8^1) ay mula sa mga anak ni Ismael (8SSI), ang 
Propeta ng Allah at anak ni Abraham (8SSI), ang 'Edialeel'^® ng Allah ( 3 &). 
Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

"Katotohanang hinirang ng Allah ang tribu ng Kinaanah nang higit 
kaysa ibang tribu ng mga Anak ni Ismaael; Pinili Niya ang Quraish 
nang higit mula sa tribu ng Kinaanah; at pinili Niya ang Banu 
Haashim higit kaysa sa mga ibang angkan ng Quraish; at hinirang 
Niya ako mula sa Banu Haashim." (MusUm) 

Natanggap niya (^) ang unang rebelasyon mula sa Allah (5i) noong siya 
ay may apat-napung taong gulang at siya (M) ay nanirahan ng labing 
tatlong taon sa Makkah sa pagpapalaganap ng Kaisahan (Tawheed) ng 
Allah (iji). Pagkaraan, nang siya ay humayo at nag-ibang bayan 
patungong Madeenah at siya ay nagpalaganap ng Islam sa mga 
naninirahan doon at ito ay kanilang tinanggap nang buong puso. At doon 
ipinahayag ang kabuuan ng pagbabatas (ang Qur'an). Nasakop niya (^) 
ang Makkah pagkaraan ng walong taon ng kanyang pag-likas sa 
Madeenah at siya (M) ay namatay sa gulang na animnaput-tatlo, matapos 
na maipahayag sa kanya ang kabuuan ng Qur'an. Ang buong pagbabatas 
ng relihiyon ay ipinahayag nang ganap na walang kakulangan, at 
tinanggap ang Islam ng lahat ng mga Arabo. 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Sugo at Propeta 

1) Ating lubos na mauunawaan ang habag at pagmamahal ng Allah 
(3^) para sa Kanyang mga alipin, sa dahilang nagpadala Siya (iii) ng mga 
Sugo at Propeta upang ipahayag ang Kanyang Relihiyon at sila ay 
nagbigay ng tunay na halimbawa kung papaano isakatuparan ang tamang 
pamumuhay bilang alipin at kung paano ipalaganap ang katotohanan ng 
kanilang mensahe. 


Bin (pl.) Banu: 'ang anak ni...' o (pl.) 'ang mga anak ni...' 
Kunyah: (palayaw) 

Khaleel: ang hinirang na mahal ng AUah . 

105 



islamland 

2) Ating lubos na makikilala ang mga tapat at tunay na 
Mananampalataya mula sa ibat-ibang paniniwala sa dahilang tungkulin ng 
bawa't Mananampalataya na pag-aralan at maniwala sa mga ibang Propeta 
at Sugo na nakatala sa kanilang mga aklat. 

3) Ating paniwalaan ang kani-kanilang Propeta at Sugo tulad ng 
paniniwala natin sa huling dumating na Propeta at Sugo ng Allah (M) na si 
Muhammad (Nawa'y purihin at itampok ng Allah ang pagbanggit sa 
kanya) at silang yumakap sa Islam ay makatatanggap ng dalawang 
gantimpala. 


106 


islamland 

Ang Paniniwala sa Huling Araw 

Nararapat paniwalaan na ang buhay sa mundong ito ay may hangganan o 
may katapusan. Ang Allah (^) ay nagsabi; 

"Ang lahat ng anumang naririto (nasa kalupaan) ay maglalaho." 

(Qur'an 55:26) 


Kapag naisin ng Allah (ijife) na ang mundong ito ay magwakas, ipag-uutos 
ng Allah (ijfe) sa Anghel Israafeel (3®1) na kanyang hipan ang tambuli o 
trumpeta. Magkagayon, ang lahat ay mamamatay. Pagkatapos ay Kanyang 
ipag-uutos na kanyang muling hipan ito, at ang lahat ng tao mula sa 
kanilang libingan ay bubuhaying muli sa mismong sariling katawan, mula 
sa kapanahunan ni Adan (8^1). Ang Allah (ijfe) ay nagsabi; 

" At kung ang Tambuli ay hihipan, at lahat ng nasa mga kalangitan at 
lahat ng nasa kalupaan ay maglalaho, maliban sa kanya na ninais ng 
Allah. At muling hihipan sa ikalawang pagkakataon, at pagmasdan! 
Sila ay magsisitindig, na nakatitig (naghihintay)." (Qui'an 39:68) 

Ang Iman (paniniwala) sa Huling Araw ay kinabibilangan ng paniniwala 
sa lahat ng bagay na ipinabatid ng Allah (ijfe) at ng Kanyang Sugo (^) sa 
atin. Ang mga bagay na ito ay binubuo ng mga sumusunod; 

1) Ang Paniniwala Sa Buhay Sa 'Barzakh'; ito ay magsisimula sa 
oras ng kamatayan ng tao hanggang sa Huling Araw na ang Takdang Oras 
ay magaganap. Sa panahong nasa Barzakh, ang isang mabuting 
Mananampalataya ay mabubuhay sa gitna ng kaligayahan at kasiyahan, 
samantalang ang mga walang pananampalataya ay mapaparusahan. Ang 
Allah (ijfe) ay nagsabi; 

"Sa Apoy, sila ay isasalab dito, umaga at hapon. At sa Araw na yaon 
kapag ang (Takdang) Oras ay inihudyat na (ito ay sasabihin sa mga 
anghel): “Ilagay ninyo ang mga mamamayan ni Pir’awn (Paraon) sa 
pinakamahapding parusa.^’” (Qur'an 40:46) 


Itinala ni Imam Ahmad (4®) na isinalaysay ni Ibn ‘Umar (4®) na sinabi ng Sugo ng AUah, (M) na: 
“Kapag ang isang tao ay namatay, ipakikita sa kanya ang kanyang kalagayan (sa Paraiso o sa 
Impiyerno) umaga at gabi; kung siya ay kabilang sa mga tao ng Paraiso, samakatuwid, siya ay isa sa 
kabilang sa Paraiso, at kung siya ay kabilang sa Impiyerno, samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa 

107 



islamland 


2) Ang Paniniwala Sa Pagkabuhay Muli. Ito ang araw na bubuhaying 
muli ng Allah ang lahat ng kanyang mga nilikha, na walang saplot sa 
katawan, nakayapak at hindi tuli. Ang Allah (iS%) ay nagsabi; 

"Silang KaHrun ay nag-aakala na sila ay hindi bubuhaying muli (sa 
Araw ng Paghuhukom). “Sabihin mo (O Muhammad) ako ay 
sumusumpa sa aking Rabb (Panginoon), na katiyakang kayo ay 
bubuhaying muli: at pagkaraan, sa inyo ay ipagbibigay-alam ang 
anumang inyong ginawa at yaon ay sadyang napakadali sa Allah.” 

(Qur'an 64:7) 


3) Ang Paniniwala Sa Araw Ng Pagtitipon. Ang lahat ng nilikha ay 
titipunin ng Ahah (M) para sa pagsusulit. Ang Ahah (M) ay nagsabi; 

"At (alalahanin) ang Araw na Aming papangyarihin na ang 
kabundukan ay gumuho (na tulad ng lumulutang na alikabok), at 
inyong makikita ang kalupaan na tulad ng pinatag na lupa, at sila ay 
Aming titipunin nang sama-sama upang walang maiwan kahit ni 

isa." (Qur'an 18:47) 

4) Ang Paniniwala Na Ang Tao Ay Ihaharap Sa Allah (3i) Na 
Magkakahanay. Ang Ahah (^) ay nagsabi; 

" At sila ay ihaharap sa iyong Rabb (Panginoon) sa mga hanay, (at ang 
Allah ay magpapahayag); 'Ngayon, katotohanang kayo ay dumating 
sa Amin na tulad nang unang paglikha Namin sa inyo..." (Qur'an 18 48) 

5) Ang Paniniwala Na Bawa't Bahagi Ng Katawan ng Tao Ay 
Sasaksi Sa Kanyang Sariling Gawa. Ang Ahah (M) ay nagsabi; 

"Hanggang, kung kanilang marating ito (ang Apoy ng Impiyerno) 
ang kanilang mga pandinig (tainga) at ang kanilang mga mata, at ang 
kanilang mga balat ay sasaksi laban sa kanila hinggil sa anumang 
kanilang palagiang ginagawa. At sila ay mangungusap sa kanilang 
sariling balat, “Bakit kayo sumasaksi laban sa amin ? Siia (mga baiat 


Impiyerno. Ito ang sasabihin sa kanila, “ito ang inyong magiging kalalagy^an hanggang kayo ay 
ibabangong sa Araw ng Pagkabuhay Muli.” Ahmad 2:114, MusHm 4:2199, Tafsir Ibn Kathir vol 8 
pahina bdang 485. 


108 



islamland 

nila) ay magsasalita: “Sapagka't pinapangyari ng Allah na kami ay 
magsalita tulad ng lahat ng bagay na pinapangyari Niyang 
(magkaroon ng kakayahang) magsalita: At Siya ang lumikha sa inyo 
(sa unang pagkakataon) at sa Kanya (rin), kayo ay ginawang 
manumbalik. At hindi lamang ninyo ninais na itago ang inyong mga 
sarili (sa mundo), baka ang inyong mga tainga, at mga mata, at ang 
inyong mga balat ay sumaksi laban sa inyo; subali’t inyong inaakala 
na hindi gaano nababatid ng Allah ang lahat ng inyong mga gawa." 

(Qur’an 41:20-22) 


6) Ang Paniniwala Sa Pagtatanong. Ang Allah (iii) ay nagsabi; 

"Nguni't, sila ay patigilin, katotohanan, sila ay tatanungin: Ano ang 
nangyayari sa inyo? Bakit hindi kayo magtulungan sa isa’t isa (na 
tulad ng ginagawa ninyo noon sa mundo)?’’ Ahh, nguni't, sa Araw na 
yaon, sila ay mangayuyupapa." (Qur'an 37 24-26) 

7) Ang Paniniwala Sa Siraat ('TuIay'), na ang lahat ay tatawid sa 
ibabaw nito. Ang Allah (5i) ay nagsabi; 

"At walang sinuman sa inyo ang hindi magdaraan (tatawid) sa 
ibabaw nito (Impiyerno); ito ay nasa kapasiyahan ng iyong Rabb 
(Panginoon), itinakda na kapasiyahan ng iyong Rabb (Panginoon) na 
marapat matupad." (Qur'an i9:7i) 

8) Ang Paniniwala Sa Timbangan Ng Mga Gawa. Ang Allah (M) ay 
mananawagan sa lahat ng tao upang magsulit at bigyan ng gantimpala 
yaong gumawa ng kabutihan nang dahil sa kanilang Iman 
(pananampalataya) at pagsunod sa kanilang Sugo, at Kanyang pamsahan 
yaong gumawa ng mga kasamaan. Ang Allah (iS%) ay nagsabi; 

"At Aming itatatag ang mga timbangan ng Katarungan sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli, kaya't walang sinuman ang hahatulan ng 
kawalang katarungan sa anupamang bagay. At kung mayroon mang 
(gawa) na ang timbang (ay kasingbigat) ng isang buto ng mustasa, ito 
ay Aming ibibigay. At Kami ay Sapat bilang Tagapagsingil." {Qur'an 
21:47) 


109 


islamland 

9) Ang Paniniwala Sa Pag-abot Ng Talaan At Mga Aklat. Ang Allah 
ay nagsabi; 

"Kaya't sinuman ang pagkalooban ng kanyang Talaan sa kanyang 
kanang kamay. Siya ay tiyak na bibilangan sa pinakamagaan na 
pagbibilang. At siya ay magbabalik sa kanyang angkan (na kapwa 
nananampalataya) nang may kagalakan. Nguni't sinuman ang 
pagkalooban ng kanyang Talaan sa kanyang likuran. Tiyak na 
kanyang hihilingin (o ipakikiusap) ang sariling kapahamakan (ng 
kanyang kaluluwa). At (siya ay) papapasukin sa naglalagablab na 
Apoy (at ipalalasap sa kanya ang hapdi (ng paso) ng pagkasunog." 

(Qur'an 84:7-12) 


10) Ang Paniniwala Na Ang Mga Tao Ay Gagantimpalaan Ng 
lannah (Paraiso) o Ng lahannam (Impiyerno) na doo'y mananahan nang 
walang hanggan. Ang Allah (^) ay nagsabi; 

"Katotohanan, silang Kafimn mula sa mga Angkan (na 
pinagkalooban) ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) at sa 
Mushrikun^**, sila ay mamamalagi roon sa Impiyerno, sila ang 
pinakamasama sa mga nilikha, Katotohanan, silang naniniwala at 
gumagawa ng mabuti, sila ang pinakamabuti sa mga nilikha. Ang 
kanilang gantimpala mula sa kanilang Rabb ay ang Paraisong Ad'n 
(Eden, walang hanggan) na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
umaagos, na kung saan sila ay mananahan doon magpakailanman. 
Ang Allah ay lubos na masisiyahan sa kanila at sila rin ay 
masisiyahan sa Kanya. Ito ay (gantimpala) para sa kanya na may 
takot sa kanyang Rabb." (Qur'an 98:6-8) 

11) Ang Paniniwala Sa 'Hawd'^® At Shalaa'h (Pamamagitan 

([Intereession]) at sa lahat ng bagay na ipinahayag ng Sugo ng Allah (^). 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Huling Araw 


Mushrikun. Sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang-iidolo, mga taong sumasamba 
sa mga diyos-di^oisan tulad halimbawa ng pagsamba rdla sa mga Propeta, anghel, rebulto, santo at 
santa, estatuwa, o maging ang satanas at tinatawag ding Mushrikun ang mga taong walang 
paniniwala sa Kaisahan ng AUah. 

Hawd: Ito ay isang Bukal o Lawa na ipinagkaloob ng AUah (3^) kay Propeta Muhammad (M) na 
sinuman ang uminom dito nang minsanan, ay hindi na mauuhaw pa magpakadanman. 

110 



islamland 


1) Ang magkaroon ng paghahanda sa Huling Araw tulad ng paggawa 
ng tuluy-tuloy na kahutihan at pagpapaligsahan sa mga ito, pumipigil at 
iniiwas ang sarili sa paggawa ng mga kasalanan dahil sa takot sa 
kaparusahan. 

2) Ang maghigay ng inspirasyon sa mga Mananampalataya; sapagka't 
kung sila man ay hindi nagkaroon ng magandang huhay sa mundong ito, 
sila ay gagantimpalaan ng Allah (5i) nang higit na kaginhawahan at 
kasiyahan sa Kahilang Buhay. 

3) Ang makilala at higyang pagkakaiha ang mga tapat na 
Mananampalataya sa mga hindi nananampalataya. 


111 


islamland 

Ang Paniniwala sa 'Qadaa' at '^adar"*®' 

Nararapat paniwalaan na nababatid ng Allah (5i) ang lahat ng bagay bago 
pa man likhain ang mga ito at kung ano ang mangyayari o magiging 
kahihinatnan nila pagkaraan. Magkagayon, ni likha Niya ang lahat ayon sa 
Kanyang walang hanggang Kaalaman at Kasukatan (anyo, hubog, kulay, 
kalagayan at iba pa). Ang Ahah (5i) ay nagsabi; 

"Tunay na Aming nilikha ang lahat ng hagay na may kaukulang 
Qadar (tadhana na itinakda sa lahat ng hagay hago pa man sila 
likhain at ito ay nakatala sa Al-Lauh Al-Mahfouz, ang Iniingatang 
Talaan ng mga Gawa)." (Qur'an 54:49) 

Lahat ng pangyayaring naganap sa nakaraan, ang mga nangyayari sa 
kasalukuyan at ang mga mangyayari sa hinaharap ay ganap na nababatid 
ng Ahah (iii) bago pa man ito naganap. Pagkaraan, nilikha Niya ang lahat 
ng may buhay ayon sa Kanyang Kapahintulutan at Kasukatan. Ang Sugo 
ng Ahah (^) ay nagsabi; 

" Ang isang tao ay hindi itinuturing hilang Muslim malihan na siya ay 
maniwala sa Qadar, ang mahuti at masamang kinahinatnan. Dapat 
niyang malaman na anuman ang nangyari sa kanya ay nakatakda at 
hindi ito maiiwasan o malalagpasan (samakatuwid, sadyang 
nakatakdang mangyari para sa kanya), at anuman ang kanyang 
(inaakalang) nalagpasan o naiwasan ay sadyang hindi nakatakda na 
mangyayari sa kanya." (Tirmidhi) 

Ang Paniniwala sa Qadar ay nangangahulugan ng Paniniwala sa apat 
na sumusunod; 


Qadaa at Qadar: Ang Kahihinatnan o Kapalaran. (Ginamit ang orihinal na salitang Arabie upang 
mapanatili ang tunay na kahulugan sapagka't ang pagsalin nito sa ibang wika ay nagkakaroon ng 
ibang pakahulugan mula sa nagsalin nito). Ang Qadar (kahihinatnan sa pangkalahatang pananaw 
o kahulugan) samantalang ang Qadaa (kahihinatnan sa partikular na kahulugan o pananaw). 
Halimbawa ng Qadar: ang lahat ay mamamatay. Ang halimbawa naman ng Qadaa: bagamat sa 
pangkalahatang kahulugan na ang lahat ay mamamatay, mayroong namang partikular o kanya- 
kanyang paraan ng kamatayan ang bawa't isa. Ang Qadaa ng isang tao ay maaari siyang mamatay sa 
pamamagitan ng aksidente, o ng sakit o ng pagkahulog. 


112 



islamland 

1) Ang maniwala na lubos na nababatid ng Allah (iSfe) ang labat ng 
bagay na nangyayari at ang Kanyang Kaalaman ay nakapalibot sa lahat ng 
bagay at walang nakalingid sa Kanya (iSfe) kailanman. 

2) Ang maniwala na naitala na ng Allah (iSfe) ang lahat ng bagay na 
mangyayari at ito ay pinangangalagaan at iniingatan sa 'Al-Lawh Al- 
Mahfuz' (Ang Iniingatan Talaan). Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Ang unang nilikha ng Allah ay ang Panulat, at sinabi dito, 'Tkaw ay 
magsulat..." at sumagot, 'Ano ang aking isusulat?' "Isulat mo ang 
lahat ng mangyayari hanggang sa Araw ng Pagkabuhay Muli." (Abu 

Dawood) 


3) Ang maniwala na walang pangyayari ang magaganap sa mga 
kalangitan o maging sa kalupaan maliban na ito ay sa Kapahintulutan ng 
Allah (iSfe) at anuman ang hindi Niya pinahintulutan ay hindi magaganap o 
mangyayari. 

4) Ang maniwala na ang Allah (iSS) ang Siyang lumikha sa lahat ng 
bagay. Walang ibang Manlilikha bukod sa Kanya, o walang ibang Rabb 
(Panginoon) bukod sa Kanya"^' (iSii). 

Ang paniniwalang ito ay hindi sumasalungat sa katotohanan na ang isang 
tao ay nararapat na magpunyagi upang makamtan niya ang kanyang 
minimithi. Upang maipaliwanag ito, kung ang isang tao ay nagnanais na 
magka-anak, kinakailangan niyang gawin ang mga bagay na nararapat 
upang makamtan niya ang kanyang minimithing layon; tulad halimbawa 
na siya ay dapat na mag-asawa. Pagkaraang magawa niya ang lahat ng 
nararapat gawin, siya ay maaaring pagkalooban ng anumang kanyang nais 
o hindi. Sa ganitong dahilan, ang tao ay makapag-iisip na kung ano ang 
kanyang ginawa upang makamtan ang kanyang minimithing layunin, ito 
ay hindi sapat o tunay na dahilan bagkus ang katuparan ng minimithing 
layunin ay nasa kapahintulutan ng Ahah (iSii). At ang tunay na katuparan 
ng ating mga layunin ay nakapaloob sa Takda ng Ahah (iSi). Ang Propeta 
(M) ay nagpaliwanag nang magtanong ang kanyang mga Sahaabah; 


'Rawdat-un-Nadi}^ah' Sharh 'Aqeedat-il-Waasitiyyah' p. 352-353 


113 



islamland 

"'O Sugo ng Allah, ang mga Ayat (talata) ng Qur'an na aming 
binibigkas at ang aming mga panalangin at ang mga gamot na aming 
iniinom para sa aming lunas ay magpapabago ba sa Qadar ng Allah? 
Siya ay sumagot, 'Ang mga ito ay mula sa Takda (Qadar) ng Allah.'" 

(Hakira) 


Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Qadaa at Qadar 

1) Higit na maging matibay at matatag ang pagtitiwala sa Allah(iife) (sa 
pag-asang makamtan ang mga minimithi) pagkaraang magampanan ang 
lahat ng pamamaraan. 

2) Matututong tanggapin nang buong puso ang anumang nangyayari at 
ito ang nagbibigay ng kapanatagan sa puso at kasiyahan ng kaluluwa. 
Walang maiiwang bagabag, pag-alaala at kalungkutan na madarama sa 
anumang maging bunga ng mga pangyayari. Ang Allah (iS%) ay nagsabi; 

" Walang sakuna (o masamang pangyayari) ang magaganap sa 
mundong ito at maging sa inyong mga sarili, maliban na ito ay nauna 
ng naitala sa Aklat ng Tadhana (AI Lauh AI Mahfuz) bago pa Namin 
pahintulutang ito ay maganap. Katotohanan, ito ay sadyang magaan 
sa Allah'*^. Upang kayo ay hindi maghinagpis sa mga bagay na hindi 
ninyo nakamtan, gayon din naman, huwag ipagyabang ang (mga 
biyayang) ipinagkaloob sa inyo. Hindi ninanais ng Allah ang mga 
mayayabang (at nagmamagaling)." (Qur'an 57 22-23) 


Isinalaysay ni Ibn Abbas (^): Minsan ako ay nasa Hkuran ng Sugo ng AUah (M) at sinabi niya: “O, 
batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng ilang salita: 

(a) . Maging matapat at masunurin ka sa Allah ^ (tanging Siya lamang ang dapat sambahin), 
alalahanin ang AUah ^ tuwina, sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos. Ikaw ay Kanyang iiiligtas sa 
anumang uri ng kasamaan at ikaw ay Kanyang pangangalagaan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. 

(b) . Maging matapat at masunurin sa AUah iyong matatagpuan ang AUah (iS) na malapit sa iyo. 
(Kanyang diringgin ang iyong mga panalangin.) 

(k) Kung ikaw ay magsumamo, magsumamo sa AUah 

(d) Kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin ang tulong mula sa AUah 

(e) Dapat mong malaman na kung ang lahat ng tao ay magsama-sama upang ikaw ay magkaroon ng 
kapakinabangan sa isang bagay, hindi nila magagawang bigy^an ka ng kapakinabangan maliban kung 
ano ang itinakda sa iyo. At kung sila ay magsama-sama upang ikaw ay big}^an ng pinsala, hindi nila 
magagawang ikaw ay pinsalain maHban kung ano ang itinakda ng AHah sa iyo. Ang mga panulat 
ay tumigil sa pagsulat (mga Banal na Tadhana) At ang tinta sa papel (Aklat ng Tadhana) ay natuyo 
na.” Ang Hadith na ito ay naitala ni At Tirmidhi. 


114 



islamland 

3) Magiging madaling maglaho ang anumang nadaramang sakit na 
dulot ng mga sakuna o masasamang pangyayari. Ang Propeta Muhammad 
{M) ay nagsahi; 

" Ang malakas na Mananampalataya ay higit na minamahal ng AUah 
kaysa sa isang mahinang Mananampalataya bagama't ang bawa't isa 
ay may kabutihan. Ikaw ay maging masigasig sa anumang bagay na 
may pakinabang at hanapin ang tulong ng Allah at huwag maging 
pabaya sa paggawa. At kung may pinsalang dumating sa iyo, huwag 
mong sabihin ang, 'kung ginawa ko sana ang ganito, walang 
nangyaring di-maganda'. Datapwat sabihin ang: 'lto ang Takda 
(Qadaar) ng AUah, na anuman ang nais Niyang mangyari ito ay 
magaganap (Qadarullah wa maa shaa fa'al),' sa katotohanan, ang 
salitang 'kung o sana' ay magbubukas sa daan ng Satanas." (Muslim 

#2664) 

4) Nadaragdagan ang gantimpala at nahahawasan ang kasalanan. Ang 
Propeta (M) ay nagsahi; 

"Walang Muslim na napapagod, nagkakasakit, nababagabag, nag- 
aalala o nababalisa, nalulungkot, at hindi inaalintana ang tinik na 
nakakatusok sa kanya maliban na ang mga ito ay nakababawas ng 
kasalanan." (Bukhari) 

Ang paniniwala sa Qadar ay hindi tulad ng iniisip ng iha na nagtitiwala (o 
umaasa) sa Allah (iS) nguni't hindi nagsisikap o nagtatangkang tuparin 
ang mga pamamaraan sapagka't ang Propeta ng Allah (M) ay sumagot sa 
isang taong nagtanong sa kanya (M)', 

"'Hahayaan ko na lamang ba na di-nakatali ang aking kamelyo at 
magtiwala na lang ako sa Allah? Ang sabi ng Propeta, 'ltali mo at 
magtiwala ka sa Allah.'" (Saheeh ibn Hibbaan) 


115 


islamland 


Ang Mga Haligi ng Islam 

Ang mga uri ng pagsamba na isinasagawa na pangkatawan at pagbigkas 
ay tinatawag na Haligi ng Islam. Ito ang mga haligi na siyang 
kinatatayuan ng Deen, at siyang batayan ng isang tao upang siya ay 
ituring bilang Muslim. Ang mga haligi na ito ay tinatawag na, ang 
Dalawang Pagsaksi sa Pananampalataya, ang mga ito ay pasalitang haligi 
ng Islam. Ang pangalawa at pang-apat na haligi ng Islam ay ang 
pagdarasal (As-Salaah) at ang pag-aayuno (As-Sawm). Ang ikatlo ay ang 
pagbayad ng Zakah bilang pangkatawan na pagsamba na siyang 
pagbibigay ng sapilitang kawanggawa. Ang ikalimang haligi ng Islam ay 
ang paglalakbay sa Makkah (Hajj), magkahalong pisikal, pananalita at 
nananawagan ng paggugol mula sa kanyang kayamanan. Tinatawagan ng 
Islam ang mga Muslim hindi upang magsagawa lamang ng pagsamba, 
kundi, naglalayon itong gawing dalisay ang kanilang kaluluwa. Ang Allah 
(ijfe) ay nagsabi tungkol sa pagdarasal (As-Salaah); 

“...Katotohanan ang pagdarasal (Salaah) ay pumipigil mula sa 
gawaing kahiya-hiya (Al Fahsha) at masasamang gawaing (Al 

Munkar)...” (Qur’an29:45) 

Ang Allah (iife) ay nagsabi tungkol sa ubligadong kawanggawa; 

“Kumuha ng kawanggawa mula sa kanilang yaman upang sila ay 
maging malinis at pagpalain siia nito.” (Qur’an9:i03) 

Ang Allah (ijfe) ay nagsabi tungkol sa pag-aayuno (As-Sawm); 

"O kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Ang 
(pagsasakatuparan ng) Sawm'*^ (pag-aayuno) ay ipinag-uutos sa inyo 
katulad ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging 
Muttaqun‘*‘‘ ..." (Qur’an2:183) 


Sawm. Ang Sawm ay pag-aayuno (pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pagkikipagtalik mula sa 
Adhan ng Fajr hanggang sa pagsapit ng takip-silim. 

A1 Muttaqun (maramihan) o Muttaqi (isahan)- sila ang mga banal na tao na umiiwas sa 
kasalanang Shirk (pagsamba sa mga nilikhang bagay maging ito man ay anghel, propeta, rebulto, 
imahen, bituin, at iba pang ginagawang diyos). Ang Muttaqun ay larawan ng tunay na 
nananampalataya sa Nag-iisang Diyos. Sila ay larawan ng kabutihan sa lahat ng aspeto ng kandang 
pamumuhay. Ang kanilang pag-uugali, kilos, pananalita, kalooban at kaisipan ay malilinis. Sila ay mga 
tapat na nananampalataya sa Allah na handang ipagkaloob ang kandang buhay, yaman at panahon 

116 



islamland 


Ang pag-aayuno ay nagtuturo ng pagpipigil ng isang tao at disiplina at 
hindi dapat sumunod sa sariling pithaya at pagnanasa. Ito ang pahiwatig 
ng Propeta (^) nang kanyang sahihin ang; 

“Kung ang isang tao ay hindi umiiwas sa pagsisinungaling at 
malaswang gawain, hindi kailangan ng Allah na siya ay dapat umiwas 
sa pagkain at pag-inom.” (Bukhari) 

Ang Allah (ijife) ay nagsahi tungkol sa Paglalakhay sa Makkah (Hajj) 

“Ang Hajj ay (nasa) kilalang mga buwan'*®. Kaya, sinuman ang 
naglalayong magsagawa ng Hajj, samakatuwid hindi siya dapat 
makipagtalik (sa kanyang asawa) at hindi dapat gumawa ng 
kasalanan o makipagtalo ng walang kabuluhan sa panahon ng 

Hajj...” (Qur’an2: 197) 

Sa Islam, ang pagsamha ay gumaganap ng mahalagang papel sa 
pagpapaunlad at paglinang ng kapuri-puring kaugalian, at pati ang 
pangangalaga ng pagkakaisa ng mga Muslim. Ang mga Haligi ng Islam 
ay ang mga sumusunod; 

Unang Haligi ng Islam; Ang Dalawang Pagsaksi sa 
Pananampalataya (Ang 'Shahaadatain') 

Ito ang dalawang pagsaksi; ‘na walang karapat-dapat sambahin 
maliban sa Allah (iSfe), at si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo 

(^)’. Ito ay pasalitang haligi ng Islam, suhali’t ang isang Muslim ay 
nararapat sumunod at maniwala na may kaakihat na gawa. Ito ang susi sa 
pagpasok sa Paraiso. 

Ang Kahulugan ng 'La Ilaaha IIIa-AIIah' 

Ito ang diwa ng Tawheed'**. Sa pamamagitan ng konseptong ito, nilikha 
ng Allah (iSfe) ang lahat (sangkatauhan, jinn, anghel at maging ang di- 


upang ipagtanggol ang kanilang pinagpalang relihiyon. Sila ang mga taong walang kinatatakutan 
maliban ang Diyos na Lumikha sa lahat-ang AUahi^. 

Ang mga yaon ay buwan ng Shawwal, Zul-Qa’dah at unang ika sampo ng Zul-Hijjah 
^ Tawheed: Ito ang konsepto ng Kaisahan ng AUah (J^). 

117 



islamland 

nakikita o nakatagong bagay) at sa konseptong ito, nilikha Niya ang 
Jannah (Paraiso) at ang iahannam (Impiyerno). Ang Allah (5i) ay 
nagsabi; 

"At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban na sila ay 
nararapat na sumamba sa Akin (tanging sa Akin lamang)." (Qur'an 
51:56) 

Ito ang paniniwala na ipinag-anyaya ng mga Propeta at Sugo sa kanilang 
mga mamamayan, nagmula pa noong panahon ni Adan hanggang sa 
Huling Sugong si Muhammad (^). Ang Dakilang Allah (5i) ay nagsabi; 

"At hindi Kami nagpadala ng sinumang Sugo bago pa man sa iyo (O 
Muhammad) maliban na Aming ipinahayag sa kanya (na 
nagsasabing): "La ilaha ilallah (walang diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah), kaya sambahin Ako (tanging Ako at wala ng iba 

pa)." (Qur’an 21:25) 


Ang unang pagsaksi; ‘Na walang karapat-dapat sambahin maliban sa 

Allah (iji), ay napapaloob dito ang sumusunod na kahulugan; 

□ Ang Allah (iji) ang Siyang Tagapaglikha sa lahat ng bagay. Ang 
Allah (iji) ay nagsabi; 

"Siya ang Allah, ang inyong Rabb! La ilaha illah Huwa (walang diyos 
na dapat sambahin maliban sa Kanya), ang TagapagUkha ng lahat ng 
bagay. Kaya, sambahin Siya (tanging Siya lamang), at Siya ang Wakil 
(tagapangalaga) sa lahat ng bagay." {Quran6:i02) 

□ Ang Allah (iji) ang nagmamay-ari sa lahat ng Kanyang nilikha. at 
Siya (iji) ang tagapamahala sa lahat ng gawain at pangyayari."^’. Ang 
Ahah (iji) ay nagsabi; 

"...Katotohanan, sa Kanya ang (Ganap na Kapangyarihan ng 
gawang) paglikha at pag-uutos. Mapagpala ang Allah, ang Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng nilikha." (Qur’an7:54) 


Ang konseptong ito ay tinatawag na *Tawheed ar-Ruboobiyyah’ o ang Kaisahan ng Allah 
Ito ang mga paniniwalang walang ibang Tagapaglikha, Tagapagkaloob, Tagapanustos at ang 
Nagmamay-ari ng lahat kundi ang AUah 


118 



islamland 


□ Tanging ang Allah (iS%) lamang ang karapat-dapat sambahin'^* nang 
buong puso at kaluluwa. Siya (^) ay nagsabi; 

"Walang alinlangan! Katotohanan! na ang Allah lamang ang nag- 
aangkin ng anupamang nasa mga kalangitan at anupamang nasa 
kalupaan. At yaong sumasamha at dumadalangin sa iba pa bukod sa 
Allah, (katotohanan na) sila ay hindi sumusunod sa mga itinuturing 
nilang katambal (ng Allah), bagkus kanilang sinusunod lamang ang 
mga haka-haka at sila ay naglulubid lamang ng kasinungalingan." 

(Qur'an 10:66) 

□ Ang Allah (^) ang nagmamay-ari ng mga Magagandang Pangalan at 
ang Kanyang taglay na mga Katangian ay Ganap at Lubos. Siya ay 
malayo sa mga kakulangan, kapintasan at kamalian"^®. Ang Allah (iSfe) ay 
nagsabi; 

□ "At (lahat ng) naggagandahang mga Pangalan^® ay nauukol sa 
Allah (lamang), kaya manalangin sa pamamagitan ng mga iyon at 
lisanin ang pangkat na nagpapasinungaling o nagtatakwil sa 
Kanyang mga Pangalan. Sila ay pagbabayarin sa anumang lagi 
nilang ginagawa." (Qur'an7:i80) 

Ang Mga Patakaran ng Shahaadah: 

Hindi sapat na bigkasin lamang ang Shahaadah upang ito ay tanggapin ng 
Allah (iS%). Ang Shahaadah ay itinuturing na isang susi sa pintuan ng 
Paraiso, datapwa't upang ito ay maging makabuluhan, kinakailangan ang 
tamang patunay nito. Ang Shahaadah ay dapat tugunan ng mga 
sumusunod na mga patakaran upang ito ay tanggapin ng Allah (iSife). 


Ang konseptong ito ay tinatawag na ’Tawheed al-Uloohiyyah' o ang Kaisahan sa pagsamba sa 
AUah Ang paniniwalang ito ay ang pagtuon ng pagsamba lamang sa AUah (^) at wala ng iba. 

Ang konseptong ito ay ang "Tawheed al-Asmaa' wa Sifaat" na ang kahulugan ay ang AUah (^) 
lamang ang nagtataglay ng magagandang Pangalan at Katangian, na walang katulad o di-maaring 
ihambing at walang kagaya sa mga ito. 

Ang AUah (^) ay mayroong 99 na pangalan. Isinalaysay ni Abu Hurayrah (4®): "Ang AUah (^) ay 
mayroong 99 na pangalan; at sinuman ang naniwala sa kahulugan ng mga nito at umasal nang ayon sa 
mga ito, siya ay makapapasok sa Paraiso; at ang AUah (3^) ay Isa (Witr) at Kanyang minamahal ang 
Witr." Sahih Bukhari, vol 8, Hadith Bilang 419. 

119 



islamland 

1) Karunungan (Al-IIm): binubuo ng kaalaman na ang labat ng mga 
ibang bagay na sinasamba bukod sa Allah ay mga huwad na diyos 
maging ito man ay isang dakilang Propeta, Sugo o isang marangal na 
anghel. Walang sinuman o anupaman sa mga nilikha ang maaaring ituring 
bilang diyos, o naging diyos, magiging diyos o may pagkadiyos, o may 
kahati sa pagkadiyos. Tanging ang Nag-iisang Tagapaglikha ang Siyang 
Tunay na Diyos. Samakatuwid, walang ibang diyos na dapat sambahin sa 
katotohanan maliban sa Allah (iife). Ang Allah (iife) lamang ang nararapat 
na pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, tulad ng pagdarasal (Salaah), 
pagdalangin (Du'aa), pagluhog ng pag-asa, pag-aalay at panunumpa, at iba 
pa. 

Sinuman ang nag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa iba pa bukod sa 
Allah (ii%), siya ay nagkasala ng Kufr®* , kahit na siya ay bumigkas ng 
Shahaadatain. 

2) Katiyakan (AI-Yaqeen); Ang puso ay nararapat na nakatitiyak sa 
kahulugan ng dalawang Shahaadah. Ang katiyakan ay kabaligtaran ng 
pag-aalinlangan, kaya, walang puwang para sa isang Muslim na mag- 
alinlangan o mag-atubili sa kanyang paniniwala. Ang Allah (iife) ay 
nagsabi, 

"Katotohanan, ang tunay na Mananampalataya (Muslim) ay yaon 
lamang na (tapat na) nananalig sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
pagkaraan ay hindi nag-alinlangan hagkus nagtanggol (at 
nakipaglahan) sa Landas ng Allah (Jihad) sa pamamagitan ng 
kanilang yaman at (inihandog ang) sariling huhay. Sila yaong tunay 
na makatotohanan." (Qur'an49:i5) 

3) Pagtanggap (AI-QuhooI); Nararapat na tanggapin ang mga patakaran 
ng Shahaadah nang buong puso at walang itinatakwil sa anumang bahagi 
nito^^. Ang Allah (ii%) ay nagsabi; 


Kufr. Ito ay pagtakwil sa katotohanan at kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa mga haligi 
ng Islamikong Pananampalataya: ang paniniwala sa Allah(i)fe) bilang Nag-iisang Diyos na dapat 
sambahin, ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel, ang paniniwala sa Kanyang mga Sugo at Propeta, 
ang paniniwala sa mga Kasulatan o Kapahayagan, ang paniniwala sa Araw ng Pagkabuhay Muli o 
Paghuhukom, at ang paniniwala sa Qadar (Tadhana). Ang isang tao na nagkasala ng Kufr ay 
tinatawag na Kahr (o sa pangmaramihang bilang: Kaiirun o Kuffar) 

120 



islamland 


"Katotohanan, kapag sila ay pinagsasabihan ng: "La ilaha illa Allah 
(walang iba pang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), umiiral 
sa kanilang mga sarili ang kapalauan (at sila ay nagtatakwil sa 
katotohanan)." (Qur'an 3735) 

4 ) Pagsuko at Pagtalima (Al-Inquiad); ito ay pagsunod, pagsasagawa at 
pagsasakatuparan ng lahat ng tungkuling hinihingi at kinakailangan ng 
Shahaadah^^. Ang isang tao ay nararapat na sumunod sa lahat ng ipinag- 
uutos ng Allah (ijife) at umiwas sa mga ipinaghahawal. Ang Allah (iSfe) ay 
nagsahi; 

"At sinuman ang ganap na isinuko ang sarili sa Allah samantalang 
siya ay Muhsin®'* (gumagawa ng kabutihan) magkagayon, kanyang 
tinanganan ang pinakamatibay na hawakan (ang La ilaha ill-Allah). 
At sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng bagay tungo sa pagpapasiya 
(sa lahat ng pangyayari)." (Qur'an 3122) 

5) Makatotohanan (As-Sidq); nararapat na makatotohanan at dalisay 
ang pagpapahayag ng Shahaadah^^. Ang Allah (ijfe) ay nagsahi; 

"... Sila ay nagsasabi sa kanilang bibig (lamang) nguni't wala 
(naman) sa kanilang puso..." (Qur'an 48 :ii) 

6 ) Katapatan (Al-Ikhlas); nararapat na iukol ang lahat ng pagtitiwala at 
pagsamha sa Allah (ijfe) lamang^®. Ang Allah (ijfe) ay nagsahi; 


Hindi sapat na malaman at paniwalaan ng isang tao nang may Katiyakan ang Shahaadah. Bagkus, 
ito ay nararapat niyang tanggapin sa pamamagitan ng pagbigkas nito, at tanggapin niya na siya ay 
nagnanais na maging isang tunay na Muslim. 

Hindi sapat na malaman ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng Shahaadah na may katiyakan at 
ito ay tinanggap at nanumpa ng hayagan. Higit pa dito kinakailangan ang kanyang mga gawa at asal 
ay alinsunod sa mga patakaran ng Shahadaah. 

Muhsin: taong gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, siya ay makatuwiran sa lahat ng bagay at 
ginagawa niya lamang ito para sa AUah at alinsunod sa itinuro at pamamaraan ng Propeta (M)- Sa 
iniulat na ito ng AUah (^), kaalinsabay ang paggawa ng kabutihan ng pagtalima o pagsuko. At sa 
pagkakataon ito lamang naintindihan o nakaunawa ng pinagkakatiwalaang pahayag... ang 
Shahaadah. 

Kahit na ang isang tao ay nagpapakita bilang isang matapat (sa panglabas na anyo) ay maaaring 
ang kanyang puso ay taliwas sa kanyang mga ginagawa (bilang kawalan ng paniniwala), tulad ng isang 
m apagkunwari. 

Maaaring ang isang tao ay ginagawa ang lahat ng mga alituntunin ng mga naunang kondisyon ng 
Shahadaah, nguni't maaari din siyang sumamba pa sa iba maliban sa AUah (i)fe), tulad ng pag-hingi ng 

121 



islamland 


" At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba (lamang) 
sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, maging 
matuwid at magsagawa ng Salaah (pagdarasal), at magbigay ng 
Zakah (kawanggawa), ito ang tunay (at tuwid) na pananampalataya." 

(Qur'an 98:5) 


7 ) Pagmamahal (Al-Mahabba); nararapat na mahalin ang Shahaadah at 
lahat ng pangangailangan nito. Nararapat niyang mahaiin ang Aiiah (5i), 
ang Kanyang Sugo (M) at ang Kanyang mga mahuhuti at matutuwid na 
aiipin. At nararapat niyang kapootan ang mga napopoot sa Aiiah (5i) at sa 
Kanyang Sugo (^). Kaiiangang higit niyang naisin ang anumang 
minamahai ng Aiiah (iji) at ng Kanyang (iji) Sugo (^) kahit na ito ay 
saiungat sa kanyang hangarin. Ang Aiiah (iji) ay nagsahi; Qur'an, 
Kahanata At-Tawhah, 9:24; 

"Sabihin: 'Kung ang inyong mga ama, inyong mga anak na lalaki, 
inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, ang inyong mga 
kamag-anakan, ang inyong kayamanang pinagkitaan, ang inyong 
kalakal na pinangangambahang malugi, ang inyong mga tahanang 
ikinasisiya ay higit na mahalaga sa inyo kaysa sa Allah at sa Kanyang 
Sugo, at sa pakikipaglaban sa Landas ng Allah, magkagayon, kayo ay 
magsipaghintay hanggang dalhin ng Allah ang kanyang Pasiya 
(parusa). At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong Fasiq 
(mapanghimagsik, palasuway sa Allah)." (Qur’an9:24) 

Ang Shahaadah ay nag-uutos din na ang Allah (^) ang Tanging Isa na 
may karapatang magtakda, maging sa larangan ng pagsamha o sa 
anupamang pangyayari o hagay na ukol sa ugnayan ng tao, maging ito 
man ay pansarili o pangkalahatan. 

Ang mga pagpapairal ng mga hatas para sa mga ipinaghahawal o 
ipinapatupad ay kailangang magmumula lamang sa Allah (ij%). Ang Sugo 
(^) ay siyang tagapagpaliwanag at tagapaghigay-linaw sa Kanyang (iji) 
mga kautusan. Ang Allah (ij%) ay nagsahi; 


tulong sa mga patay at iba pa. Magkagayon, hindi pa dalisay ang kanyang pananampalataya sa AUah 

m- 


122 



islamLand 

"...Kaya't inyong sundin o kunin ang anumang itinatagubilin (o 
ipinag-uutos) sa inyo ng Sugo at anuman ang kanyang ipinagbabawal 
sa inyo, ito ay inyong iwasan..." (Qur'an59:7) 


123 


islamland 

Ang Kahulugan ng Ikalawang Pagsaksi; ‘na si Muhammad 
(M) ay Sugo ng Allah' 

Ang pagsaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah (^)... ito ay 
nangangailangan ng mga sumusunod; 

1) Ang maniwala na siya ay isang Sugo (M), at siya ang pinakamahuti 
at huli sa kawing ng mga Sugo, at wala ng Sugo pang darating pagkaraan 
niya. Ang Allah (M) ay nagsahi; 

"Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapwa't siya ang 
Sugo ng Allah at Sagka (Huli) sa lahat ng mga Propeta..." (Qur’an 33 40) 

2) Ang maniwala na siya ay walang (nagawang) pagkakamali sa mga 
aral na kanyang ipinalaganap mula sa Allah (iS%). Ang Allah (^) ay 
nagsahi; 

"At hindi siya nagsabi (ng anuman) nang ayon sa kanyang sariling 
hangarin (tungkol sa Relihiyon). Ito ay isa lamang Inspirasyon 
(Kapahayagan) na ipinahayag sa kanya." (Qur'an 53 3-4) 

At para sa mga pangyayari sa mundong ito, siya ay tao lamang, at siya ay 
nagsasagawa ng Ijtihaad^^ sa kanyang mga paghatol. Ang Propeta 
Muhammad (^) ay nagsahi; 

"Katotohanan ako ay isang tao lamang. Maaaring ang isa sa mga 
nagtatalo ay maghabol ng kanyang karapatan at lumapit sa akin na 
dumadaing, at sapagka't higit na mahusay ang pananalita ng 
kanyang katunggali, maaari ako ay nakapagbigay ng pagkiling sa 
paghatol ko. Sinuman ang nabigyan ng pagkiling samantalang 
nalalaman niyang siya ay mali, ang anumang kanyang tinanggap na 
hindi makatuwiran ay bahagi lamang ng Impiyerno, kaya't hayaan 
niyang tanggapin o hindi tanggapin ito." (MusUm) 


Ijtihad: Sa kaugnayan pang-Relihiyon, ito ang pagsusumikap na umunawa sa paggawa ng 
pansariling pagpapasiya (batas) at paghahanap ng mga patotoo. 

124 



islamland 

3 ) Ang maniwala na siya ay isang Sugo (^) para sa lahat ng nilikha, 
sa mga jinn at sa mga tao, hanggang sa Huling Oras. Ang Allah (5i) ay 
nagsahi, Qur'an, Kahanata Saha, 34:28; 

"At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo malihan hilang 
Tagapaghatid ng Magagandang Balita at Tagapaghabala sa lahat ng 
Sangkatauhan, subali't karamihan sa tao ay hindi nakababatid 
(nito)." (Qur’an 34:28) 

4 ) Ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Propeta Muhammad 
(^) at ang maniwala sa lahat ng kanyang sinahi o iniulat, at lumayo o 
umiwas sa kanyang mga ipinaghahawal at hahala. Ang Allah (iS%) ay 
nagsahi, 

".. .Kaya't inyong kunin (o sundin) ang anumang iparating (o ipinag- 
utos) ng Sugo (ang Propetang si Muhammad), at anumang ipagbawal 
niya sa inyo, ito ay inyong iwasan..." (Qur'an 59:7) 

5 ) Ang tumalima at panghawakan ang Sunnah ng Propeta (^) na 
walang pagdaragdag o paghahawas (paghahago) rito. Ang Allah (iSi) ay 
nagsahi, 

"Sabihin mo (O Muhammad sa sangkatauhan): “Kung (tunay nga 
na) inyong minamahal ang Allah, samakatuwid, sumunod kayo sa 
akin (tanggapin ang kaisahan ng Allah at sundin ang (mensahe ng) 
Qur’an at Sunnah^"*), kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin 
(Niya) ang inyong mga kasalanan. At ang Allah ay lagi nang 
Mapagpatawad, ang Maawain.” (Qur'an3:3i) 

Ikalawang Haligi ng Islam: Ang 'As-Salaah' (Pagdarasal) 

Pagkaraang magpahayag ng 'Shahaadah', isang tungkulin ang magsagawa 
ng pagdarasal (As-Salaah) ng limang ulit, sapagka't ito ang gulugod ng 
relihiyon, na kung ito ay hindi isinasagawa ng isang tao ang kanyang 
pagiging Muslim ay hindi maisasaalang-alang na ganap. Ang Propeta (^) 
ay nagsahi; (naghigay ng paghahalintulad ng relihiyon at sa kamelyo); 


125 


islamland 

"Ang haligi ng Relihiyon ay ang Islam (ang Shahaadatain); na ang 
gulugod nito ay ang Salaah (Pagdarasal), at ang pinakamataas na 
bahagi nito, ay ang Jihad (pagkikipaglaban sa Landas ng Allah)®*." 

(Mustadrak Al-Haakim) 


Ang As-Salaah ay isang kataga na binubuo ng mga salita at gawa na 
nagsisimula sa pamamagitan ng pagbanggit ng 'takbeer' (pagbigkas ng 
'Allahu Akbar', ibig sabihin, 'Ang Allah ay Dakila') at nagtatapos sa 
pagsabi ng 'tasleem' (As-Salaamu A'laykum wa Rahmatullaah). 

Ang Muslim ay nagsasagawa ng pagdarasal dahil sa kanyang pagtalima sa 
Allah (iife), dito niya pinupuri at niluluwalhati ang Allah (M). Sa 
pagdarasal napapanatili ang ugnayan niya sa kanyang Tagapaglikha. Kung 
ang isang tao ay nahihirati sa makamundong bagay at ang kanyang 
panananampalataya ay nanghihina, tinuturing na pagpapaala-ala sa kanya 
kung naririnig niya ang tawag sa dasal (ang Adhaan). 

Tungkulin ng mga Muslim ang pagdarasal ng limang ulit sa maghapon at 
gabi. Ang mga lalake ay nararapat magdasal nang sama-sama sa Masjid, 
maliban kung sila ay mayroong mabuting dahilan upang lumiban 
patungong Masjid (ang mga babae ay higit na nararapat magdasal sa kani- 
kanilang bahay). Sa pamamagitan ng pagdarasal sa Masjid, ang mga 
Muslim ay nagkakakilala sa bawat isa, at ang buklod ng pagmamahalan 
at pagkakaisa ay napapanatili, umuusbong at lumalakas. Napag-aalaman 
nila ang kalagayan ng kanilang kapwa Muslim sa araw-araw. Kung ang 
isa ay lumiban at iniisip na siya ay nagkasakit, siya ay bibisitahin. At kung 
napagmamasdan nila na nanghihina ang isa sa kanyang tungkulin, siya ay 
binibigyan ng payo. Ang lahat ng pagkakaiba, gaya ng klase o uri ng tao, 
o pagkakaiba ng lahi (i.e. puti o itim) ay hindi pinapansin, dahil ang mga 
Muslim ay nakatayong tabi-tabi sa tuwid na linya (sa pagdarasal), lahat ay 
nakaharap sa isang direksiyon (Makkah) at sabay-sabay lahat sa isang 
panahon. Lahat ay pantay-pantay sa kanilang pagsunod at pagtayo sa 
harapan ng Allah (iS%). 

Ikatlong Haligi ng Isiam: Ang Takdang Kawanggawa ('Zakaah') 


Jihad: ang pakikipaglaban sa mga di-Mananampalataya upang ibantayog ang salita ng AUah (^) at 
pagtatatag o pagpapanatili ng batas ng Islam. 


126 



islamland 

Isa sa mga tungkulin ng Muslim ay ang pagbabayad ng 'Zakaab' 
(itinakdang Kawanggawa) ng mga mayaman na Muslim sa mga karapat- 
dapat na makatanggap nito (sa mga maralita at mabirap) upang sila ay 
mailigtas sa kahihiyan ng pagpapalimos. Ang Zakaah ay ubligado sa lahat 
ng Muslim na mayroong Nisaab (pinakamababang halaga na nararapat 
pagkunan ng Zakaah) Ang Allah (ijife) ay nagsabi: 

" At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba (lamang) 
sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, maging 
matuwid at magsagawa ng Salaah (pagdarasal), at magbigay ng 
Zakaah (kawanggawa), ito ang tunay (at tuwid) na 
pananampalataya." (Qur'an98:5) 

Kung sinuman ang tumanggi sa ubligasyon na ito, siya ay tinuturing na 
hindi mananampalataya at siya ay nagkasala sa mga mahihina, maralita at 
mahihirap. Hindi ito isang uri ng buwis na ipinapataw ng Islamikong 
pamayanan sa lahat ng kanyang nasasakupan, gaya ng paniniwala ng mga 
ignorante o walang pinag-aralan; dahil kung ito ay totoo, disin sana’y 
ipinataw na sa lahat (mga Muslim at di-Muslim). Isa sa batayan sa 
pagbabayad ng Zakaah ay dapat ang isang tao ay Muslim, at hindi ito 
kinukuha sa mga di-Miislim. 


Ang Mga Pangunahing Patakaran ng 'Zakaah' 


127 


islamland 


1) Ang Itinakdang Pamantayan o Nisaab. Kung ang mga ari-arian o 
yaman ay umaabot sa itinakdang pamantayang balaga o 'Nisaab' na ang 
balaga nito ay katumbas ng walumpot limang (85) gramo ng ginto, 
samakatuwid, ito ay sumasaklaw sa pamantayang itinakda ng Zakaah 
batay sa batas ng Islam. 

2) Ang Paglagpas ng Isang Taon. Kung ang mga ari-arian ng Miislim 
ay umabot sa 'Nisaab' sa loob ng isang taon, samakatuwid, ang 
pagbabayad ng Zakaah ay nararapat na tuparin. 

Binanggit ng Dakilang Allah (iSfe) sa Qur'an yaong mga taong karapat- 
dapat tumanggap ng Zakaah; 

"As-Sadaqah (ang Kawanggawa) ay para lamang sa mga Fuqara 
(dukha) at AI-Masakin (maralita) at yaong mga kawaning naglilikom 
(ng kawanggawa) at sa mga taong ang mga puso ay malalapit (sa 
Islam); at sa pagpapalaya ng mga hilanggo at sa mga may 
pagkakautang; at sa Landas ng Allah (Mujahideen na 
nakikipaglahan) at sa mga Naglalakhay (na nawalan ng kakayahang 
magpatuloy sa paglalakhay); isang tungkulin sa Allah. At ang Allah 
ay Luhos na Maalam, ang Tigih ng Karunungan." (Qur’an 9:60) 

Ang halaga na dapat bayaran ay 2.5% mula sa mga halagang naipon sa 
loob ng isang taon. Sa pamamagitan nito, pinapawi ng Islam ang pagiging 
dukha at kahirapan sa pamayanan ng mga Muslim at inaako sa maaaring 
kasamaan na magmumula dito, gaya ng nakawan, patayan at ang paglabag 
sa kapakanan ng mga tao. Binubuhay nito ang kasiglahan ng pagtitiwala 
at pangkapatiran sa pamayanan ng mga Muslim sa pagbabayad ng Zakah 
sa mga dukha at mahirap. 

Ang pagkakaiba ng Zakaah sa buwis ay ang mga Muslim ay nagababayad 
ng kusang loob at sila mismo ang nagbibigay sa mga nararapat bigyan. 
Karagdagan dito, ang pangalan nito ay nangangahulugan ng kanyang 
hangarin, na siyang pagpapadalisay sa kaluluwa ng mga mayayamang 
Muslim. Nililinis din nito ang isang Muslim sa pagiging sakim, 
makasarili, pagka-maimbot at sa pagmamahal sa pansamantalang 
mundong ito na nalulunod sa pag-iimbot dito, na siyang dahilan upang 


128 


islamland 

makalimot sa kanyang mga kapatid na mga dukha at mahihirap. Ang 
Allah (M) ay nagsahi; 

“...At sino man ang nailigtas mula sa sariling kasakiman 
(karamutan) sila ay yaong magsisitagumpay.” (Qur’an 59:9) 

Nililinis din ng Zakat ang puso ng mga mahihirap na tao mula sa 
pagkamuhi o pagkainggit lahan sa mga mayayaman lalo na kung nakikita 
nila ang mga mayayaman ay naghahayad ng itinakdang hahagdan ng 
Zakat at inaalala sila ng may kahaitan at hukas-palad o kagandahang looh. 

Binigyang ng mahigpit na hahala ng Islam ang mga Muslim na 
tumatangging maghayad ng zakat: 

“At huwag isipin ng mga (taong) nagtitipon ng yamang 
ipinagkatiwala ng Allah sa kanila na ito ay makabubuti. 
Katotohanan, ito ay lalong masama para sa kanila. Yaong (mga 
bagay na) pinagtitipunan nila ay magiging kuwelyo sa kanila sa Araw 
ng pagbabangong muli...” (Ang Qur’an, Kabanata Al-’Imran, 3: 180) 


Ang Sugo ng Allah (“M) ay nagsahi tungkol dito: 

“Ang isang mayamang tao na mayroong ginto at pilak nguni't hindi 
nagbayad ng karampatang Zakat (dapat niyang malaman na) ang 
kanyang ginto at pilak ay matutunaw sa Araw ng Paghuhukom at 
mapapalitan ng mga malalapad na tipak na paiinitin sa Apoy ng 
Impiyerno at pagkaraan, ang kanyang noo, mga tagiliran at likod ay 
ididikit dito. Kapag ang mga malalapad na tipak ay lumamig, ito ay 
muling paiinitin (sa pugon ng Impiyerno) at ang panghero o 
pangtatak ay patuloy sa maghapon na ang tagal ay katumbas ng 
limampung libong taon, at ang kaso ng lahat ng tao ay 
napagpasiyahan na sa oras na yaon at ipakikita sa kanila ang landas 
tungo sa Impiyerno o Paraiso.” (Musiim) 

Ika-apat na Haligi ng Islam: Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng 

'Ramadhan' 


129 


islamland 

Kailangang mag-ayuno ang isang Muslim sa buwan ng Ramadhan, sa 
bawa't taon. Nararapat na umiwas sa lahat ng bagay na makasisira sa pag- 
aayuno, tulad ng pagkain, pag-inom at pakikipagtalik ng mag-asawa mula 
sa oras ng pagtawag o hudyat ng 'Salatul-Fajr' hanggang sa pagtawag o 
hudyat ng pagsapit ng 'Salaatul-Maghrib' bilang tanda ng pagtalima o 
pagsunod sa kautusan ng Allah (iii). Ang Allah (iSi) ay nagsabi,; 

"O kayong Mananampaiataya (mga Muslim)! Ang 
(pagsasakatuparan ng) Sawm^® (pag-aayuno) ay ipinag-uutos sa inyo 
katulad ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging 
Mutta^un*® ..." (Qur'an2:183) 


Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi lamang nakatuon sa pagpipigil sa 
mga makamundo at mga pagnanasa ng katawan na nakakasira sa pag- 
aayuno, bagkus, higit sa lahat, nararapat ding umiwas sa mga bagay na 
makababawas (ng gantimpala) sa panahon ng pag-aayuno tulad ng 
pagsisinungaling, paninirang puri, pang-aalipusta, pandaraya, at mga 
kasuklam-suklam na asal. Dapat tandaan na tungkulin ng mga Muslim ang 
pag-iwas sa lahat ng mga hindi magandang gawain at pagsasalita sa lahat 
ng oras kahit hindi pa sa buwan ng Ramadhan, nguni't higit sa buwan na 
ito, katulad ng sinabi ng Propeta (M)- 

"Hindi kailangan ng Allah ang pag-iwas sa pagkain at inumin (ang 
pag-aayuno) ng isang Muslim kung ito ay hindi umiiwas sa mga 
maling gawain at mga salita." (Bukhari) 

Ang pag-aayuno ay isang pagpupunyagi sa gitna ng kaluluwa ng isang tao 
at ng kanyang hangarin at pagnanasa (sa kamunduhan). Marami itong 
panlipunang kahalagahan na iniulat ng Propeta (^) sa kanyang mga 
pananalita; 


Sawm. Ang Sawm ay pag-aayuno (pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pagkikipagtalik mula sa 
Adhan ng Fajr hanggang sa pagsapit ng takip-silim. 

A1 Muttaqun (maramihan) o Muttaqi (isahan)- sila ang mga banal na tao na umiiwas sa 
kasalanang Shirk (pagsamba sa mga nilikhang bagay maging ito man ay anghel, propeta, rebulto, 
imahen, bituin, at iba pang ginagawang diyos). Ang Muttaqun ay larawan ng tunay na 
nananampalataya sa Nag-iisang Diyos. Sila ay larawan ng kabutihan sa lahat ng aspeto ng kandang 
pamumuhay. Ang kanilang pag-uugali, kilos, pananalita, kalooban at kaisipan ay malilinis. Sila ay mga 
tapat na nananampalataya sa Allah na handang ipagkaloob ang karulang buhay, yaman at panahon 
upang ipagtanggol ang kandang pinagpalang relihiyon. Sila ang mga taong walang kinatatakutan 
maliban ang Diyos na Lumikha sa lahat-ang AUahi^. 

130 



islamland 


“Lahat ng mga gawain ng mga anak ni Adan ay para sa kanilang 
sarili maliban sa pag-aayuno, dahil ito ay para sa Akin (Allah) at ito 
ay Aking gagantimpalaan. Ang pag-aayuno ay pananggalang; hindi 
siya dapat magsalita ng masama o magtaas ng boses o manigaw. At 
kung may nang-aaway sa kanya, dapat sabihin niya na, ‘Tunay na 
ako ay nag-aayunong tao.’ Sa Kanya na nakasalalay ang kaluluwa ni 
Muhammad, ang amoy mula sa bibig ng nag-aayunong tao ay higit na 
kasiya-siya sa Allah kaysa sa bango ng ‘musk’ (pabango). Ang isang 
nag-ayuno ay may dalawang kaligayahan: una ay sa oras ng paghinto 
ng pag-aauyno (at saka uminom) at sa oras na makatagpo at makita 
ang kanyang Rabb (Panginoon). (Bukhari) 

Sa pamamagitan ng pag-aayuno, mapagtanto ng isang tao ang 
pangangailangan ng kanyang mahihirap na kapatid na walang sapat na 
makain, kasuotan at kulang sa kalinga; magkagayon siya ay magpursigi sa 
paghihigay ng karapatan ng mga ito at mahikayat na magtanong sa 
kanilang kalagayan at kung ano ang kanilang kailangan. 

Ikalimang Haligi ng Islam: Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah) 

Ang Hajj ay isang hanal na paglalakhay sa Banal na Tahanan ng Allah, 
(ang Ka'hah) upang magsagawa ng mga itinakdang rituwal sa mga 
partikular na pook at partikular na oras. Ang pagsasagawa ng Hajj ay 
isang tungkulin ng isang Muslim minsan sa kanyang tanang huhay. Ang 
haliging ito ng Islam ay isang takdang tungkulin at nararapat gampanan 
ng lahat ng mga Muslim, lalake man o hahae, na nasa tamang pag-iisip at 
tamang gulang, (mula sa gulang ng paghihinata o pagdadalaga) at may 
sapat na kakayahang pangkalusugan at pananalapi. Sa isang Muslim na 
may sapat na pananalapi nguni't may karamdaman na sadyang 
humahadlang sa kanyang pagsasagawa ng Hajj, siya ay maaaring 
magtalaga ng isang tao upang magsagawa ng Hajj para sa kanya. 
Datapwa't kung ang kanyang nakalaang gugugulin ay sapat lamang sa 
kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, hindi sapilitan sa 
kanya ang pagsasagawa ng Hajj. Ang Allah (ijife) ay nagsahi; 

"... At angHajj sa Tahanan (Kaba’ah) ayisang tungkulin (na dapat 
gampanan) ng sangkatauhan sa Allah, yaong may kakayahang 


131 


islamland 

gumugol (ng kanilang paglalakbay). At sinuman ang magtakwil 
(tungkol dito), samakatuwid, ang AUah ay walang pangangailangan 
ng anuman sa sinuman sa Kanyang mga nilikha ('AIamin) 
(sangkatauhan, Jinn at lahat ng nilikha). (Qur'an 3 97) 

Ang Hajj ay siyang pinakamalaking Islamikong pagtitipon. Ang mga 
Muslim sa buong mundo ay nagkakatipun-tipon sa isang lugar at oras, 
tumatawag (dumadalangin at nagsusumamo) sa iisang Rabb (Panginoon), 
nakasuot ng isang anyo ng kasuotan at nagsasagawa ng isang pamamaraan 
ng mga rituwal o seremonya, at pareho ang binibigkas; 

"Lab’baik Al’Iaahum’ma lab’baik, lab’baika laa shareeka laka 
lab’baik. In’nal hamda wun’ni-mata laka wal-mulk laa shareeka lak. 

Ang kahulugan ay: 

"Narito ako O Allah, narito ako. Ikaw ay walang katambal. Narito 
ako. Tunay na lahat ng papuri at pagpapala ay para sa lyo, at ang 
pamamahala! Ikaw ay walang katambal. 

Sa panahon ng Hajj, walang pagkakaiba ang mayayaman at mahihirap, 
ang itim o puti, ang arabo o hindi arabo—lahat ay pantay sa paningin ng 
Allah (iS%). Ang tanging pagkakaiba lamang ng mga tao ay batay sa antas 
ng kabutihan o magandang pag-uugali. Pinatutunayan ang pagiging 
magkakapatid ng bawat isa at pinag-iisa ang kanilang mga damdamin at 
pag-asa. 


Ang Aspetong Politikal ng Islam 

Ang Islamikong legislatura ay nagpanukala ng pangunahing prinsipiyo at 
patakaran sa larangan ng pampulitikang na siyang tumatayong batayan o 
haligi kung saan naitayo ang Islamikong panlipunan. Ang namumuno ng 
Pamayanan ng Muslim ay katulad ng isang kinatawan na nagpapatupad sa 


132 


islamland 

mga kagustuhan ng Allah (^) sa panahon ng pagpapalakad niya sa mga 
tuntunin at mga prinsipiyo. Ang Allah (M) ay nagsahi; 

“Sila ba ay nagsisikhay ng paghusga (batay sa panahon ng pagano) 
kamangmangan? Datapwa't sino ba ang higit na mabuti sa 
paghuhusga maliban sa Allah sa paghatol sa mga tao na may 
katiyakan (sa kanilang) pananampalataya” (Our ans so) 

Ang namumuno sa isang Pamayanan ng Muslim ay isang kinatawan ng 
huong Pamayanan na hinirang para ipatupad ang mga sumusunod; 

1. Gawin ang kanyang makakaya para magkalooh ng tapat at marangal na 
kahuhayan para sa mamamayan, upang ipagtanggol ang Deen, ang 
kapayapaan, ang huhay ang ang kanilang ari-arian at kayamanan. Ang 
Propeta (M) ay nagsahi; 

“Walang alipin ang Allah na pinamahalaan sa pamumuhay ng mga 
Muslim, nguni't hindi nakapagbigay ng tapat at magandang buhay 
(sa kapakanan ng mga mamamayan) hindi niya malalanghap kahit 
na ang amoy ng Paraiso.” (Bukhari) 

Ang namumuno sa Pamayanan ng Muslim ay dapat kagaya ng iniulat ni 
Khalita Omar Ihn Al-Khattah ( 4 »), ng sahihin niya sa kanyang mga 
kasamahan; “Dalhin ninyo ako sa isang tao na maaasahang 
maglingkod sa kapakanan ng mga Muslim na mahal sa akin.” Sinabi 
nila si Abdur-Rahman Ibn ‘Auf. Nasabi niya, “siya ay mahina”. 
Nagbanggit ng iba nguni't hindi rin niya pinahintulutan. Pagkatapos 
sila ay nagtanong, sino ang iyong gusto? Ang sabi niya; “Gusto ko 
ang isang tao, na kung hirangin kong maging Gobernador, siya ay 
dapat mag-asal ng gaya nila, at kahit na hindi siya ang namumuno ay 
dapat kumilos siya na parang siya ang namumuno.” Sinabi nila; 
‘walang ibang higit na nararapat maliban kay ‘Ar-Rabee’ah ibn ul- 
Haarith.’ At sinabi ni Omar, sinabi ninyo ang katotohanan. 

2. Ang namumuno ay hindi dapat humirang ng namamahala para sa mga 
Muslim ng sinuman na hindi marunong humawak ng pananagutan at hindi 
tapat. Hindi siya dapat maghigay ng pahor sa mga kaihigan o kamag-anak 
niya ng higit sa mga taong karapat-dapat sa isang katungkulan. 


133 


islamland 


Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi; 

“Kung sinuman ang nandaya sa mga itinalaga para sa isang 
katungkulan ay papasok sa Impiyerno”. (Saheeh Al-Jami) 

Ang mga nabanggit sa itaas na mga alituntunin at prinsipiyo ay 
maipapaliwanag sa mga sumusunod; 

□ Ang mga ito ay banal na ipinag-uutos ng Allah (iS%). Alinsunod sa 
mga ito, ang lahat ay pantay-pantay; ang namamahala at ang mamamayan, 
ang mayaman at ang mahirap, ang mga maharlika (nakakataas) at 
mabababa, ang mga mapuputi at maiitim. Walang sinumang nakakataas 
ng tungkulin ang maaaring lumabag sa mga ito o magpanukala ng batas 
na salungat sa mga ito. Ang Allah (iii) y nagsabi; 

“Hindi marapat sa isang nananampalataya, lalaki o babae, na kung 
ang isang bagay ay napagpasiyahan na ng Allah at ng kanyang Sugo, 
na magkaroon pa sila ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang 
pasiya; at sinuman ang sumuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, tunay 
na siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian.” (Qur’an 33:36) 

□ Ang lahat ay kinakailangang igalang ang mga patakaran at prinsipiyo 
at hinihingi ang pagpapatupad mula sa pinuno at sa mga mamamayan. 
Ang Allah (iii) ay nagsabi; 

“Ang tangi lamang pahayag ng mga matatapat na nananampalataya 
kung sila ay tawagin sa Allah at sa Kanyang Sugo, upang humatol sa 
pagitan nila, ay ang pagsasabi ng : ‘Kami ay dumirinig at kami ay 
tumatalima.’ At sila ang magtatagumpay (na mananahan sa Paraiso 
magpakailanman).” (Qur’an24:5i) 

Sa Islam, walang sinuman ang may tunay na kapangyarihan, kasama na 
dito ang namumuno dahil ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan 
na pinapatupad ng Islmikon legislatura; kung siya ay sumalungat dito, ang 
mga mamamayan ay di-dapat tumalima sa kanya datapwa’t nararapat lang 
na sumunod sa katotohanan. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 


134 


islamland 

“Tungkulin ng isang Muslim na makinig sa kinauukulan maging ito 
ay kanyang gusto o hindi maiiban kung siya ay inuutusang gumawa 
ng kasamaan. Samakatuwid kung ang pinasusunod ay gawaing 
kasamaan, hindi dapat makinig o sumunod.” (Bukhari) 

□ Ang pagsasanggunian ang siyang pinaka-sentro ng sistemang 
pampolitikal ng Islam. Ang Allah (iii) ay nagsabi; 

“At sila na dumirinig sa panawagan ng kanilang Rabb at 
nagsasagawa ng Salah (takdang pagdarasal), at namamatnugot sa 
kanilang kapakanan sa pamamagitan ng magkapantay na 
pagsasanggunian; at gumugugol sa anumang ipinagkakaloob Namin 
sa kanila.” (Qur’an 42:38) 

At sinabi rin ng Allah (iii): 

“At sa habag ng AUah, (O Muhammad) makipag-ugnayan sa kanila 
ng mahinahon. Kung ikaw ay naging mabalasik at matigas ang puso, 
sila ay maaaring lumisan sa iyo, kaya’t pagpaumanhin ang kanilang 
mga kakulangan at humingi ng kapatawaran sa Allah para sa kanila 
at sumangguni sa kanila hinggil sa kanilang gawain...” (Qur’an3:i59) 

Sa naunang talata (ayat), ang Sanggunian ay binanggit kaalinsabay ng 
pagdarasal, samakatuwid ito ay tinatanggap bilang pangunahing sangkap 
ng isang mahusay na pamamalakad ng pamahalaan. Ang mga payo ng 
mga maaalam at mapananaligang Muslim ay dapat sundin sa lahat ng 
bagay na umuugnay sa kapakanan ng pamayanan. Sa huling talata ng ayat, 
ang Allah (iS), ay nagbigay ng papuri sa mga mananampalataya sa 
malawak na pananaw ng kanilang marubdob na hangaring ipatupad ang 
prinsipyo ng sanggunian sa lahat ng kanilang pamumuhay. 

Sa pangalawang talata (ayat) ang Allah (iife) ay nag-utos sa Kanyang 
Huling Sugo (M) nang siya’y namumuno sa pamayanang Muslim, na 
humingi ng payo o isangguni ang mga bagay na nakaugnay sa 
kapakinabangan at gawain ng mga mamamayan kung walang kapasiyahan 
na ipinahayag ng Allah (iii) tungkol dito. Nguni't kung mayroong 
maliwanag na paksa sa Shari’ah na nakaugnay sa pagpapasiya, ito ay 
hindi hahantong sa pagsasanggunian. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi ; 


135 


islamland 


“Walang taong lagi ng may Sanggunian, kundi sila yaong 
napapatnubayan sa pinakamabuting bagay. At binigkas ng Sugo ng 
Allah (^) ang : ‘At sino ang mga namamatnugot sa kanilang 
kapakanan sa pamamagitan ng sanggunian’”. (Adab ai-Mufrad) 

Ang mga may Autoridad ay isinasaalang-alang na ito (sanggunian) ay 
tungkulin ng isang mamumuno upang sumangguni sa tao kaugnay ng 
kanilang ikabubuti. Kung bindi binigyang pansin ang Sanggunian, 
kinakailangang ipilit ng tao ang kanilang karapatan na magsalita at 
magbigay ng sariling paliwanag o opinyon. Ito ay batay sa nasabing talata 
(ayat) sa itaas. Sapagkat sa Islamikong batas isinaalang-alang ang 
namumuno bilang kinatawan ng bansa na may tungkuling magsagawa ng 
anumang iniatang sa kanyang balikat. Sa kabilang dako ang mga tao 
naman ay kinakailangan magkaroon ng pagbabantay sa pagpapatupad ng 
batas ng isang namumuno. Ipinagkakaloob ng Islam sa bawat isa ang 
magbigay ng sariling kuro-kuro at pamumuna sa paraang naaangkop at 
alinsunod sa prinsipiyo na itinalaga ng Deen. Datapwa’t hindi sila dapat 
magsagawa ng mga bagay na makakapagpagulo. Ang Sugo ng Allah (^) 
ay nagsabi; 

“Ang pinakamabuting pakikibaka (Jihad) ng dahil $a Allah ay ang 
pagsasabi ng salitang makatarungan sa harap ng mapang-abusong 
namumuno.” (Haakim) 

Si Abu Bakr (4s), ang unang Kalipa ng Islam, isang araw ay tumayo sa 
pulpito at nagbigay aral sa tao ng ganito; 

“O mamamayan, ako ay napili bilang inyong namumuno bagamat 
ako ay hindi pinakamabuti mula sa inyo. Kung ako ay makita 
ninyong nasa matuwid, tulungan ninyo ako. Kung makita ninyo 
akong nasa kamalian, itama ninyo ako. Sumunod kayo sa akin 
hangga’t ako ay sumusunod sa Allah sa pagtataguyod ng inyong 
pamumuhay. Nguni't kung ako ay sumuway sa Kanya (Allah) wala 
akong karapatang magpasunod sa inyo.” 

Si Omar Ibn Kliattab (4»), ang ikalawang Kalipa, isang araw ay nakatayo 
sa minbar at nagbibigay ng ‘Khutba’ sa mga tao; 


136 


islamland 


“O, mamamayan, kung inyong makita na ako ay mayroong 
katiwalian, itama ninyo ako. Isang bedouin ang tumindig at 
nagsalita; ‘Sa pamamagitan ng Allah, itatama ka namin sa 
pamamagitan ng espada”. Sakabilanito, si Omar (4») ay hindi nagalit, 
itinaas niya ang kanyang kamay sa langit at nanalangin; “Ang Kapurihan 
ay para sa Allah, na Siyang lumikha ng isang taong mula sa amin 
upang ituwid ang kamalian ni Omar.” 

Ang namumuno ay maaari ding tawagin ng mga tao upang papanagutin. 
Minsan, si Omar (4») ay nagsalita sa mga tao habang nakasuot ng 
dalawang pirasong damit. Nang siya ay nagsabi; 

“O, mamamayan, Makinig at maging masunurin”. Isang tao ang 
tumayo at nagsabi; ‘Walang makikinig at walang susunod! ’ Si Omar 
ay nagtanong, “Bakit?” Ang tao ay sumagot; ‘Sapagkat ikaw ay 
may dalawang pirasong damit samantalang kami ay iisa lamang.’ (Si 
Omar ay namahagi ng tig-iisang damit sa bawat Muslim). Dali-daling 
tinawag ni Omar ang anak. “O, Abdullah Ibn Omar! Sabihin mo sa 
kanila”. Si Abdullah ay nagsalita, ‘Ibinigay ko ang aking damit sa 
kanya.’ Ang taong nag-atubili ay nagsalita; ‘Ngayon, kami ay 
makikinig at sumunod.’ 

Kaya, ang Islam ay pinanatili ang karapatan at pinangangalagaan ang 
kapayapaan ng tao maging ito ay pampubliko o pang-pribado. Inilalayo 
ang mga pinagmulan ng mga batas mula sa makasariling pagnanasa o 
kasiyahan ng mga tagapagpatupad ng batas, sapagkat ang kanilang 
pagpapatupad ay bunga ng pansariling pangangailangan at pagkakataon. 
Kung ano ang ginawang batas kahapon ay mapawalang bisa ngayon at 
ang ginawang batas ngayon ay mapawalang bisa bukas. Nguni't ang Islam 
ay hindi nag-iwan ng mga hindi tapos na batas para sa lahat ng bagay na 
pangangailangan. Sapagkat, ito ay maaaring mag-iwan ng bukas na pinto 
para ang mga Muslim na mambabatas para sa kanilang pansariling 
kapakanan at magamit kahit na sa anong lugar at sa anong oras, na ito’y sa 
pamamaraan na ang ginawang batas ay hindi taliwas sa prinsipiyo at 
saligan ng Islam. 


137 


islamland 


Ang Aspetong Pangkabuhayan ng Islam 

Ang Kayamanan ay siyang lakas at saligan upang ang buhay ay maging 
masagana. Ang Islamikong Batas (Shari’ah) ay may layuning magtayo ng 
isang malayang lipunan mula sa balanseng pamumuhay, hindi labis sa 
pagka-mayaman o labis na pagka-mahirap na mamamayan, sapagkat ito 
ay nagsisikhay ng makatarungan at mararangal na pamumuhay sa lipunan. 
Ang Allah (ijife) ay nagsabi; 

“Ang yaman at mga anak ay palamuti ng buhay sa mundo...” (Qur’an 
18:46) 

At dahil isinasaalang-alang ng Islam ang salapi bilang isang pangunahing 
pangangailangan ng tao o pangkat ng tao, itinakda ang isang bahagdang 
(2.5%) na tinatawag na Zakah (Kawanggawa para sa mga dukha) na 
kinukuha mula sa mayayaman at ipinamimigay sa mga mahihirap at 
nangangailangan. Ito ay isa sa karapatan ng mga mahihirap na hindi dapat 
ipagkait sa kanila. 


138 


islamland 

Ito ay hindi nangangahulugan na inaalis ng Islam ang karapatan ng isang 
tao na magkaroon ng sariling ari-arian at kalakal. Sa katotohanan, 
pinahihintulutan at iginagalang ng Islam ang mga karapatang ito sa 
pamamagitan ng paghihigay laya kung ano ang nararapat sa kanila. Ang 
Qur’an ay naghahawal sa anumang pang-aapi o pang-aahuso sa mga ari- 
arian ng iha; 

“At huwag kamkamin ang ari-arian ng iba nang walang 
katarungan...” (Qur’an2:188) 

Samakatuwid ang Islam ay nagtakda ng mga Batas at panuntunan na ang 
pagpapatupad rito ay naghuhunga ng pagkakaroon ng marangal na huhay 
ng hawat kasapi ng Islamikong lipunan. Ang mga panuntunan ay hinuhuo 
ng; 

1) Ang Pagpapatuho (Riha) ay ipinaghahawal sapagkat ito ay isang uri ng 
pagsasamantala sa kakayahan ng mga tao o pagkuha sa ari-arian ng tao sa 
di makatarungang paraan. Ang paglaganap ng pagpapatuho ay 
naghihigay daan upang ang diwa ng kahaitan mula sa mga tao ay maglaho 
at ang paglago ng yaman sa kamay ng ilang tao. Ang Allah ay 
nagsahi; 

“O kayong nananampalataya! Matakot sa Allah at talikdan kung ano 
ang nalalabi (pang utang) mula sa pagpapatubo, kung kayo ay tunay 
na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gawin, inyong 
matatamo ang babala ng digmaan (galit) mula sa Allah at ng 
Kanyang Sugo. Nguni't kung kayo ay magsisi, inyong makukuha ang 
inyong puhunan (ng waiang tubo). Huwag gumawa ng hindi 
makatarungan (ang pagbawi ng higit pa sa puhunan), upang kayo ay 
hindi gagawan ng hindi makatarungan (ang tumanggap ng kulang sa 
ipinautang).” (Qur’an 2:278-279) 

2) Ang Deen ng Islam ay nanghihimok na magpautang. Ang Propeta (^) 
ay nagsahi : 

“Sinuman ang nagpautang sa isang Muslim ng dalawang ulit, siya ay 
makatatanggap ng gantimpala na ang katumbas ay ang gantimpala 
ng isang nagbigay ng isang ulit ng kawanggawa.” (Abu Ya iaa) 


139 


islamland 


Ang Batas ng Islam ay nag-utos na ang palugit ay maaaring ipagkaioob sa 
may pagkaka-utang kung ito ay waiang sapat na kakayahan na magbayad. 
Ang isang tao ay hindi dapat maiupit kung may hangaring magbayad sa 
kanyang pagkakautang. At ang isang taong may kakayahang magbayad 
nguni't ayay magbayad, kaiiangan gumawa ng ibang pamamaraan upang 
mapiiitang magbayad. Ang Aiiah (iii) ay nagsabi; 

“At kung ang may-utang ay nasa panahong tag-hirap, magkagayon, 
higyan ng panahon hanggang ang paghahayad ay magaan para sa 
kanya...” (Qur’an2:280) 

Ang Sugo ng Aiiah (^) ay nagsabi; 

“Sinuman ang nagpautang ng salapi sa isang tao sa oras ng kanyang 
paghihirap, siya ay makatatanggap ng gantimpala ng kawanggawa sa 
hawat araw mula nang siya ay nagpautang. At sinuman ang 
maghigay ng palugit sa isang may-utang na walang maihayad, siya ay 
makatatanggap ng gantimpala katulad ng gantimpala sa 
pagkawanggawa araw-araw mula sa araw ng paghibigay ng paiugit.” 

(Ibn Maajah) 


3) Hinihimok ng Isiam na bawasan ang pagkakautang kung nahihirapan sa 
pagbabayad (ang may utang), at mas higit na mabuti kung ang iahat ng 
utang ay ibibigay na iang biiang kawanggawa. Ang Aiiah (5i) ay nagsabi; 

“At kung ang nagkautang ay nasa kagipitan (walang maibayad) 
inyong gawaran siya ng palugit hanggang maging madali sa kanya 
ang pagbabayad. Datapwa’t kung inyong ipatawad sa paraang 
kawanggawa, higit itong mabuti para sa inyo, kung inyo lamang 
nalalaman.” (Qur’an2:280) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

Kung sinuman ang may nais na tulungan siya ng Allah sa kahirapan 
sa Araw ng Pagbabayad, dapat niyang bigyan ng palugit ang may 
pagkakautang sa kanya o kaya'y gawin siyang malaya sa kanyang 
Utang. (Baihaqi) 


140 


islamland 

4) Ang pagtatago at pagmonopolisa ng mga paninda o mga mahahalagang 
kagamitan ay ipinaghahawal sapagkat ang nangangalakal ay kukunin lahat 
ang mga produkto na kailangan ng mga tao at kanya itong itatago hanggat 
ang paninda ay magiging kakaunti, at doon niya ipaghihili sa halagang 
gusto niya. Ito ay naghihigay ng higit na paghihirap sa mga tao at sa 
pamayanan, maging sa mahirap at sa mga mayayaman. Ang Sugo ng 
Allah (#) ay nagsahi; 

“Walang nagtatago (ng paninda) maliban sa mga makasalanan.” 

(Muslim) 


Ayon kay Ahu Yusuf (4»), estudyante ni Imam Ahu Hanilah (^); 

“Ang pagtatago ng anumang pagkain ay napatunayang nakapipinsala 
sa publiko, ito ay itinuturing na Monopoliya kahit ito ay ginto o pilak. 
Sinuman ang nagtatago (ng pagkain) ay tunay na inaabuso ang 
karapatan niya sa pagkakaroon ng sariling ari-arian. Ang pagpipigil 
sa Monopoliya ay may layon na pangalagaan ang mga tao laban sa 
kapinsalaan, sapagkat ang tao ay mayroong kanya-kanyang 
pangangailangan, at ang Monopoliya ay nagbibigay pasakit sa tao.” 

Ang isang namumuno ay maaaring puwersahin ang isang nagtatago ng 
mga paninda upang ipaghili ito sa kaukulang halaga na hindi nakakasira 
sa isang namimili o nagtitinda. Kung ang taong nag-momonopoliya ay 
tumangging ipaghili nito, ang namumuno ay maaaring magpasiya sa 
hagay na ito na ipaghili sa halagang ukol dito, na ang layon ay upang 
hadlangan ang mga nagsasamantala sa mga tao sa pagmo-monopoliya sa 
mga paninda. 

5) Ipinaghahawal ang suhol na kinuha sa mga mangangalakal upang 
payagan silang magtinda ng kanilang paninda o kaya ay umangkat ng mga 
paninda mula sa ihang hansa. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsahi; 

“Ang isang nagpapataw ng suhol (Rizwa) sa mga mangangalakal, 
upang pahintulutan na magtinda ng kanilang paninda, ay hindi 
tatanggapin sa Paraiso.” (Abu Dawood) 

Ang “Rizwa” ay ang ipinagbahawal na salaping kinokolekta na ibinibigay 
rin sa mga walang karapatang tao. Lahat ng taong may kinalaman sa 

141 


islamland 

pangongolekta ng Rizwa, kasama na rito ang taga-singil, ang empleyado, 
saksi at taga-pagtanggap ay pumapailalim sa kasabihan ng Sugo ng Allah 

my, 


“Walang katawan na lumaki mula sa ipinagbabawal na bagay ang 
maaaring papasok sa Paraiso. Ang Impiyerno ang higit na 
naaangkop sa kanila.” (Ibn Hibbaan) 

6) Ipinagbabawal ng Islam ang pagtatago o pag-iimbak ng kayamanan na 
hindi gugulin para sa kapakanan ng Allah ; ito rin ay para sa 
kapakinabangan ng bawat tao at ng pamayanan. Ang kayamanan ay 
nararapat na maipamahagi sa pamayanan upang mapasigla ang 
ekonomiya, at upang ang kabuhayan ng tao ay umunlad at para sa 
kabutihan at kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng lipunan. Ang Allah 
(ijfe) ay nagsabi: 

“...Sinuman ang nag-imbak (nagtago) ng ginto at pilak (mga 
salaping nauukol na Zakat sa mga ito ay hindi pa nababayaran), at 
hindi ginugugol sa landas ng AUah, bigyan sila ng balita ng 
napakasakit na kaparusahan .” (Qur’an 9:34) 

At dahil iginagalang ng Islam ang kalayaan ng bawat tao na magkaroon 
ng sariling ari-arian, itinakda rin ang mga tungkulin at karapatang 
nakaugnay dito. Ang mga tungkulin nito ay kina-bibilangan ng; ang 
paggugol ng may-ari para sa kanyang sariling pangangailangan, ang 
paggugol para sa kanyang pamilya at kamag-anakan na nasa kanyang 
kapamahalaan. Mayroong ibang mga karapatan hinggil sa bawat tao ng 
lipunan, katulad ng pagbabayad ng Zakat at Sadaqa. Ang tungkulin niya 
sa lipunan sa pangkalahatang kaunlaran - halimbawa ang pagpapatayo ng 
paaralan, pagamutan, bahay ng mga ulila, mga masjid at iba pang bagay 
na kapakanan ng lipunan. Ito ay siyang makapagpipigil sa pag-imbak ng 
salapi sa kamay ng ilang pangkat ng mamamayan. 

7 ) Ipinagbabawal ang pagtimbang o pagsukat ng kulang, dahil ito ay 
isang uri ng pagnanakaw, panlilinlang at pandaraya. Ang Allah (iii) ay 
nagsabi; 


142 


islamland 

“Sumpa sa mga nagbibigay ng kulang sa sukat at timbang (al- 
mutaffifun). Yaong kapag sila ang tumanggap sa pamamagitan ng 
pagsukat, ay humihingi ng ganap na sukat. Nguni't kung sila ay 
magbigay sa pamamagitan ng pagsukat o timbang, sila ay nagbibigay 
ng may kakulangan.” (Qur’an83:i-3) 

8) Ipinagbabawal ang pag-aantala o pagpigil sa mga pampublikong 
gamit, katulad ng tubig, kuryente at iba pa, na hindi pag-aari ng sinuman, 
at pinipigil ang mga tao sa pagkuha ng pakinabang sa mga ito. Ang Sugo 
ng Allah (M) ay nagsabi; 

“Mayroong tatlong tao na hindi kakausapin o titingnan ng Allah sa 
Araw ng Paghuhukom..,ang isang taong nagtitinda at 
nagsisinungaling na sinasabing binili ang kanyang paninda sa mataas 
na halaga kaysa sa halaga ng bumili sa kanya; ang isang taong 
nagsusumpa ng walang katotohanan pagkatapos ng (banal na oras) 
‘Asr (hapon na pagdarasal) upang makamkam ang pera ng isang 
Muslim, at ang isang tao na tumatangging magbigay ng tubig (sa 
masidhing nangangailangan). Sa araw na yaon, Ang Allah ay 
magsasalita sa kanila; “ngayon ay Aking aantalahin ang Aking 
pagpapala katulad ng pag-antala mo sa pagbigay ng mga bagay na 
labis sa iyo para sa mga nangangailangan, samantalang hindi ikaw 
ang lumikha ng mga ito.” (Bukhari) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Ang iahat ng Muslim ay may pantay na bahagi sa tatlong bagay; 
pampublikong gamit, tubig at apoy.” (Ahmed) 

9) Ang Deen ng Islam ay nagdala ng makatuwirang alituntinun o Batas sa 
Pamana; na dito ay ipinagkakaloob ang Pamana para sa mga dapat na 
maunang tagapagmana, kahimat sila ay mga bata, matanda, lalaki o babae. 
Sinuman ay walang karapatang magbigay ng anumang bahagi sa 
kaninumang kanyang nais. Ang isa sa mabuting bunga ng paghati-hati ng 
pamana ay ang pagbibigay ng bahagi sa yaman o ari-arian kahit gaano 
man ito kalaki o kaliit at iniiwasan na maimbak ang kabuuang halaga sa 
ilang pangkat ng tagapagmana. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 


143 


islamland 

“Tunay na binigyan ng Allah ang bawat tao ng kanyang karapatan. 
Kaya huwag pahintulutan ang sinuman na mamahagi ng kahit na ano 
sa iba na nabigyan na siya ng kaukulang bahagi ng pagmamana.” (Abu 

Dawud) 


10) Ginawang batas ng Islam ang pagkakaloob pagkakakitaan, na may 
dalawang uri; 

a) Pribadong Pagkakakitaan na angkop lamang sa pamilya at anak ng 
nagkaloob, upang sila ay maingatan mula sa kahirapan at pagpapalimos. 
Ang patakaran ng kanyang pagpapatibay ay dapat ang pagkakakitaan ay 
magsisilbing kawanggawa pagkaraang mawala lahat ang kamag-anak ng 
nagkaloob. 

b) Pampublikong Pagkakakitaan na Pangkawanggawa na ginagamit 
upang mapanatili ang layunin ng kawanggawa; katulad ng gusali, ospital o 
pagamutan, paaralan, mga daan, pampublikong Aklatan, mga Moske, mga 
bahay ng mga ulila, at bahay pang-matanda at lahat ng bagay 
tumatangkilik sa kapakanan ng publiko. 

11) Ang Deen ng Islam ay gumawa ng batas kung paano ipamahagi ng 
isang tao ang ibang parte ng kanyang kayamanan. Samakatuwid ang 
bawat Muslim ay may karapatan na ipamahagi ang ibang parte ng 
kanyang kayamanan, na siyang gagamitin pagkamatay niya sa mabuting 
layunin. Subali't ang Deen (Relihiyon ng Islam) ay nagbigay ng 
hangganan kung magkano ang pinakamalaking halaga na maaaring 
ipamahagi, ito ay ang ikatlong bahagi ng kabuuan ng kanyang 
kayamanan. Si Aamir bin Sa’d (4e) ay nagsabi; 

“Ang Propeta ay dumadalaw sa akin nang ako ay nasa Makkah at 
maysakit. Sinahi ko sa kanya, ‘Mayroong akong kaunting 
kayamanan, maaari ko hang ipamahaging lahat (hilang 
kawanggawa)? Siya ay sumagot, ‘Hindi’. At sinahi ko, ‘Kung gayon, 
ang kalahati nito?’ Siya ay sumagot, ‘Hindi’. Kaya sinahi ko, ‘Ang 
ikatlong hahagi?’ Siya ay sumagot, ‘Ang ikatlong hahagi ay lahis 
din.’ Kung iiwanan mo ang iyong mga tagapagmana na masagana, ito 
ay higit na mahuti kaysa iiwanan mo silang namamalimos. Kahit na 
ano man ang iyong gugulin, ito ay itatala hilang kawanggawa para sa 
iyo, kahit na ang isang suho ng pagkain na iyong isusuho sa iyong 

144 


islamland 

asawa. Maaaring itataas ng Allah ang iyong kalagayan at ang ibang 
tao ay makinabang sa iyo, at maaari din namang makapinsala sa 
ibang tao.” (Bukhari) 

12) Ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng mga bagay na nasasakop sa 
salita ng Allah (iS%); 

“ O kayong mananampalataya! Huwag lamunin ng ilan sa inyo ang 
ari-arian ng iba ng waiang katarungan...” (Qur’an4:29) 

Ang mga sumusunod ay napapabilang dito; 

1) Ang kamkamin ang anuman na walang karapatan, dahil ito ay may 
layuning nakakasama sa iba at nagpapalaganap ng katiwalian sa 
pamayanan. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

“Sinuman ang kumamkam ng karapatan ng isang MusUm sa 
pamamagitan ng maling panunumpa, gagawin ng Aliah na sapiiitan 
ang Impiyerno sa kanya at ipagbabawal sa kanya ang Paraiso. Ang 
isang tao ay nagtanong; ‘Kahit na ba ang bagay na iyon ay waiang 
halaga O Propeta ng Aliah?’ Sumagot siya; ‘Kahit na ito ay gaya 
lamang ng isang tangkay ng halamang ‘Arak’.” (Muslim) 

2) Tungkol sa pagnanakaw, ang Propeta (M) ay nagsabi; 

‘Ang gumagawa ng pangangaiunya ay hindi mananampaiataya 
hanggang siya ay gumagawa nito, walang magnanakaw na 
mananampalataya hanggang siya ay nagnanakaw, at walang 
umiinom na tinatawag na mananampalataya hanggang siya ay 
umiinom.” (Musiim) 

Ang pagnanakaw ay ang pagkamkam ng mga ari-arian o kayamanan ng 
isang tao na walang karapatan. Ang Allah (ii®) nagsabi: 

“At (para sa) lalaking magnanakaw at babaing magnanakaw, putuiin 
(mula sa pulso) ang kaniiang (kanang) kamay biiang kabayaran sa 
kasalanang ginawa, isang parusa biiang babaia muia sa Allah. Ang 
Allah ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.” 

(Qur’an 5:38) 


145 


islamland 


Upang ang kamay ng isang tao ay putulin bilang kastigong pamsa, ang 
mga sumusunod ay kailangang matugunan; 

a) Ang ninakaw na bagay (ari-arian o kayamanan) ay dapat nasa 
pangangalaga at pag-iingat ng may-ari. 

b) Ang layunin ng pagnanakaw ay bindi dapat sa pangangailangan ng 
pagkain, inumin o damit. Kung ang mga ito ang layunin, ang kamay ay 
hindi dapat putulin. Ito ay batay sa Paghuhusga ni ‘Umar (4») sa taon ng 
‘Ramaadah’. 

c) Ang halaga ng ninakaw ay dapat umabot sa minimong halaga na 
itinalaga para ipatupad ang ganitong parusa. 

Ang mga ibang dalubbasa o iskolar ay nagsabi na ang pagsisisi (pagbingi 
ng patawad) ay bindi tinatanggap hanggat hindi isinosoli ang mga bagay 
na ninakaw. Kung wala siyang ari-arian (nagnakaw), ang nagmamay-ari 
ng ari-arian (ninakawan) ay pakikiusapan na patawarin siya. Karagdagan 
dito, kung pinatawad ng nagmamay-ari (ng ninakaw) bago dumating ang 
kaso sa korte, samakatuwid, ang pagpuputol ay maantala at hindi na 
matutuloy. 

3) Tungkol sa panlilinlang at pandaraya, ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi; 

‘Kung sinuman ang nang-aaway sa atin ay hindi siya kabilang sa atin, 
at kung sinuman ang nandaya sa atin ay hindi siya kabilang sa atin.” 

(Muslim) 


4) Tungkol sa pagsusuhol, ang Allah (5i) ay nagsabi; 

“At huwag ninyong kamkamin ang mga pag-aari (o ari-arian) ng iba 
ng wlang katarungan, gayundin naman ay huwag kayong magbigay 
ng suhol sa sinumang namamahala (o hukom) upang inyong 
makamkam sa kamalian ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba...” 

(Qur’an 2:188) 


Ang Propeta (^) ay nagsabi; 


146 


islamland 

“Isumpa sana ng Allah ang isang nagbibigay suhol at ang isang 
tumatanggap sa bagay na may kaugnayan sa pagpapasiya ng 
hukom.” (Tirmidhi) 

Isinusumpa ng Allah (iS) ang isang nagbibigay ng suhol, dahil dito ang 
kasamaan sa pamayanan ay dumarami; kung hindi siya nagsuhol walang 
mangyayaring anumang pagsusuhol. At isinusumpa ng Allah (iS%) ang 
isang tumatanggap ng suhol, dahil siya ay tumanggap ng bagay na wala 
siyang karapatan, at siya ay nagkanulo sa pagtitiwala na ibinigay sa 
kanya; unang-una pati siya ay sumasahod sa trabaho na ibinigay sa kanya. 

5) Ipinagbabawal sa isang tao na magtinda ng isang bagay sa isang 
namimili pagkaraang ang isang kapatid ay nakipagkasundo na dito, 
maliban kung ito ay kanyang pauunlakan. Dahil ito ay nagdudulot ng 
pagkainggit at pagkapoot sa gitna ng mga tao sa pamayanan. Ang Propeta 
(^) ay nagsabi; 

“Huwag pahintulutan ang isang tao na magtinda ng isang bagay kung 
ang kanyang kapatid (nagtitinda) ay mayroong nang kausap dito 
(upang bumili), at ipinagbabawal ang ipagkasundo ang babae sa 
pagpapakasal kung ang isang kapatid ay nakipagkasundo na rito, 
maliban kung siya ay bigyan ng permiso.” (Muslim) 


147 


islamland 


Ang Panlipunang Aspeto ng Islam 

Ang Islam ay nagpanukala ng Islamikong batas na nagbigay ng mga 
karapatan at tungkulin sa mga kasapi ng lipunan upang makatiyak ng 
pagkakaroon ng matatag na lipunan. Ang mga ibang karapatan at 
tungkuling ito ay maaaring pangkalabatan o natatangi. Ang mga 
natatanging tungkulin ay binubuo ng mga sumusunod: 

Tungkulin ng Mamamayan sa Tagapamahala (Namumuno): 

1) Dapat sumunod ang mga Muslim sa Namumuno banggat bindi sila 
inuutusan na gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng Islam. Ang 
Allah (M) ay nagsabi; 

“O kayong mananampalataya! Maging masunurin sa Allah at maging 
masunurin sa Sugo (Muhammad) at yaong nasa katungkulan 
(kapangyarihan)...” (Qur’an 4:59) 

Ang mga tungkulin ay; Ang maging masunurin sa namumuno maliban 
kung ang ipinag-uutos ay salungat sa batas ng Islam katulad ng sinabi ng 
Propeta (^): 

2) Nararapat magbigay ng matapat na payo o suhestiyon sa paraaang 
kagalang-galang at mahinahon tungkol sa mga bagay na makakatulong sa 
kanya at kapaki-pakinabang sa mga mamamayang kinasasakupan niya. 
Ang Allah (ijife) ay nag-utos kay Moises at sa kapatid nitong si Aaron nang 
isugo sila kay Paraon na kung maghahatid sila ng mensahe tungkol sa 
relihiyon: Ang Allah (iSfe) ay nagsabi: 


148 


islamland 

“At mangusap sa kanya nang malumanay, sa gayon ay maaari niyang 
tanggapin ang babala o magkaroon ng takot sa Allah.” (Qur’an 20 44 ) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

“Ang Deen ay katapatan,’ Sinabi namin sa kanya, ‘Kanino ?’ Sinabi 
niya, ‘Sa Allah, sa Kanyang Aklat, sa Kanyang Sugo, at sa mga lider 
ng mga Muslim at sa kanilang kapwa.” (Musiim) 

3) Ang makipagtulungan at mag-alalay sa namumuno sa panahon ng 
kahirapan o karukhaan at huwag maghimagsik lahan sa kanya o iwanan 
siya, kahit na ang isa mula sa grupo ay hindi nagbigay ng kasunduan sa 
kanya. Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

“Kung may isang taong dumating habang kayo ay nagkakaisa sa 
ilalim ng pamumuno ng isang lider at siya ay nais gumawa ng 
kaguluhan 0 sirain ang inyong pagkakaisa, ito ay inyong patayin.” 

(Muslim) 


149 


islamland 


Ang Tungkulin ng Namumuno sa Kanyang Kinasasakupang 

Mamamayan: 

Ang karapatan ng mga mamamayan o ang tungkulin ng namumuno sa 
kanyang mamamayan ay maaaring ilahad sa limang bagay: 

1. Ganap na Katamngan. Ito ay makakamtan sa pamamagitan ng 
pagbibigay sa lahat ng mamamayan na kaukulang karapatan. Ang 
namumuno ay kailangang pantay sa pangangalaga ng karapatan ng 
kanyang mamamayan. Ang pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin at 
paghahati o pagbabahagi ng gawain at pagpapatupad ng mga alituntunin 
at pagpapasiya—ang lahat ng mga ito ay kailangang pantay sa kanyang 
paningin. At hindi niya binigyan ng higit na pangangalaga ang ilang 
pangkat ng mamamayan kaysa sa iba. Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

“Katotohanan ang pinakamahal ng Allah at pinakamalapit na 
nakaupo sa Kanya sa Araw ng Pagbabayad ay yaong makatarungang 
pinuno. At tunay na ang pinakamasama at pinaka-kinamumuhian 
Niya sa Araw ng Pagbabayad at siya ang makakalasap ng 
pinakamasakit na parusa ay ang hindi makatarungang pinuno.” 

(Tirmidhi) 

3. Dapat siyang sumangguni sa kanila tungkol sa lahat ng kanilang 
gawaing kaugnay ng politikal, panlipunan at pangkabuhayan®'. 
Pahintulutan sila na magbigay ng magagandang kuro-kuro ng may 
kalayaan at tanggapin ang kanilang mga payo kung ito ay 
makapagbibigay ng kabutihan sa lahat. Ang Allah (M) ay nagsabi; 


^ Ang Sanggunihan ay kaugnay lamang sa pang-kapakanan na hindi nakatala sa Qur’an at Sunnah. 

150 



islamland 

“At sa habag ng Allah, (o Muhammad) makipag-ugnayan sa kanila 
ng mahinahon. Kung ikaw ay naging mabalasik at matigas ang puso, 
sila ay maaaring lumisan sa iyo, kaya’t pagpaumanhin ang kanilang 
mga kakulangan at humingi ng kapatawaran sa Allah para sa kanila 
at sumangguni sa kanila hinggil sa kanilang gawain...” (Qur’an3:i59) 

Nang panahon ng digmaan ng Badr, ang Sugo ng Allah (M) ay huminto 
sa isang malapit na hukal ng Badr, isa sa kanyang kasamahan (si Huhah 
Ihn A1 Mundhir, 4s) ay nagtanong sa kanya: “Binigyan ka ba ng Allah 
( 3 ^) ng inspirasyon na piliin ang lugar na ito o ito ay isa lamang 
istratediya ng digmaan?” Ang Sugo ng Allah (^) ay sumagot; “Ito ay 
isang istratediya ng digmaan.” Si Hubab ay sumagot”, ‘Ang lugar na 
ito ay hindi mainam, humayo tayo roon at gumawa tayo ng kampo sa 
pinakamalapit na bukal ng kaaway.” Inayunan ng Sugo ng Allah (^) 
ito at kanila itong isinagawa. 

4) Ang Islamikong Batas (Shari’ah’) ay dapat maging hatayan ng 
pagpapasiya at ang saligan, upang maiwasan ang anumang pangsariling 
hangarin. Si Omar Ihn Khattah (4e) pagkaraang tanggapin ang pamumuno 
hilang Kalifa ay nagsahi kay Ahu Maryam Al-Saluli na pinatay ang 
kapatid (ni Omar) na si Zaid Ihn Khattah, (4s) hago yumakap sa Islam. 
“Isinusumpa ko sa Allah, hindi kita gusto hanggang ang lupa ay 
maging katulad ng dugo.” Si Saiuli ay nagtanong: ”Ipagkakait mo ba 
sa akin ang aking mga karapatan ng dahil dito?” Si Omar ay 
sumagot, ”Hindi” Si Saiuli ay nagsabi; “Waiang anuman sa akin, 
babae iamang ang nalulungkot kung sila ay hindi gusto.” 

5) Hindi niya dapat itago ang kanyang sarili o isara ang kanyang pintuan 
at hindi niya dapat matahin ang sinumang tao at hindi siya dapat 
maglagay ng isang tagapamagitan niya at ng mga tao. Ang Sugo ng Allah 
(^) ay nagsahi: 

“Sinuman ang pinili bilang pinuno o ‘khalifa’ at pagkaraan ay 
iumiban sa kanyang tungkulin, pinabayaan ang pangangaiiangan at 
kahirapan ng mga tao, pababayaan ng Allah ang kanyang 
pangangailangan at paghihirap sa Araw ng Paghuhukom.” (Tirmidhi) 


151 


islamland 

6) Dapat siyang maging maawain sa kanyang mga kinasasakupang 
mamamayan at hindi niya dapat bigyan ng mga gawain ang sinumang 
hindi nito makakayanan at huwag higpitan sa kanilang pamumuhay. Ang 
Propeta (#) ay nagsabi: 

“O Allah, kung sinuman ang nabigyan ng katungkulan upang 
mamuno sa aking pamayanan at ginawang mahirap ang mga bagay 
sa mga tao, magkagayon gawin mo ring mahirap ang mga bagay para 
sa kanya, at kung sinuman ang nabigyan ng katungkulan upang 
mamuno sa aking pamayanan at ginawang magaan ang mga bagay 
para sa mga tao, magkagayon maging mabait Ka sa kanya.” (Musiim) 

Si Umar Ibn-ul-Ediattab (4») ay nagpahiwatig sa kahalagahan ng aspetong 
ito sa pamamagitan ng pagsabi niya: “Isinusumpa ko sa Allah, kung 
ang isang asno ay naglakbay at nahulog sa Iraq, ako ay nangangamba 
na tanungin ng Allah kung bakit hindi ko pinatag ang daan para 
dito.” 

Ang namumunong Muslim ay kailangang katulad ng pagkakalarawan 
mula sa liham na ipinadala ni Imam AI Hassan AI Basri (4») kay Omar 
Ibn Abdul Aziz (4») na nagsasabing: 

“O, Pinuno ng mga Muslim, alalahanin na pinahintulutan ng Allah 
(^) na ang isang pinuno ay maging tagapagtanggol laban sa 
mandaraya, ang tagapagpigil laban sa nang-aapi, ang tagapagtuwid 
laban sa katiwalian, ang nagbibigay lakas para sa mga mahihina at 
katarungan sa mga naaapi, at tagapag-alaga para sa mga 
nangangailangan.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ang makatarungang pinuno ay katulad 
ng pastol na mabait sa kanyang mga kawan at naghahanap siya ng 
pinakamagandang lugar ng pastulan at tinataboy silang palayo mula 
sa mapanganib na pook at sa mga mababangis na hayop at 
kinakalinga sila mula sa anumang panganib.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ang makatarungang pinuno ay katulad 
ng maalalahaning ama na nagpapakahirap para sa kapakanan ng 
kanyang mga anak, pinag-aaral at tinuturuan habang sila ay 


152 


islamland 

lumalaki. Siya ay naghahanap-buhay para sa kanilang pagkain 
habang siya ay nabubuhay at mag-iiwan ng kayamanan (ari-arian) 
pagkamatay.” 

“O, Pinuno ng mga Mushm, ang makatarungang pinuno ay katulad 
ng ina na mapagmahal sa kanyang anak. Tinataguyod niya ito sa 
kahirapan at iniluwal ito sa hirap. Tinatangkilik niya ito habang bata 
pa, gising sa gabi kung hindi makatulog ang anak at siya ay 
matutulog lamang kung tulog ito. Pinapakain sa ilang panahon at 
aawatin (sa pagsuso) sa ibang panahon. Siya ay maligaya kung 
malusog ang anak at siya ay nababahala kung siya ay maysakit.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ang makatarungang pinuno ay 
tagapagbantay ng mga ulila at tagapangalaga ng mga 
nangangailangan, siya ay nangangalaga sa mga kabataan at 
tagapanustos ng mga matatanda.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ang makatarungang pinuno ay katulad 
ng puso na malapit sa tadyang, kapag ang puso ay malusog ang mga 
tadyang ay malulusog nguni't kung puso ay may sakit ang mga 
tadyang ay lumalaking hindi malusog.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ang makatarungang pinuno ay tumatayo 
sa pagitan ng Allah (iSi) at ng Kanyang alipin. Naririnig niya ang 
salita ng Allah (iii) at ito ay ipinalalaganap niya sa mga tao. Umaasa 
sa Allah (iSi) mula sa kanyang puso at ginagawa silang umasa sa 
Allah (iii), sumusuko ng kanilang kalooban sa kanilang Panginoon at 
pinapatnubayan sila tungo sa Allah (iSi). 

“O, Pinuno ng mga Muslim, huwag kang tumulad sa isang ahping 
pinagkalooban ng Allah (iii) ng tiwala ng kanyang kayamanan at 
pamilya nguni't nilustay ang kayamanan at ginawang nagdarahop at 
kaawa-awa ang kanyang mga anak.” 

“Alam mo, O Pinuno ng mga Muslim, ang Allah (iSi) ay nagtakda ng 
mga parusa upang maging babala laban sa makasalanan at 
kasamaan. Paano kung ang isang pinuno ay nakagawa ng kasalanan 
na nararapat ang kaparusahan? Ang kaparusahan ay 


153 


islamland 

pinangangalagaan ang buhay ng mga tao, paano kung ang 
namumuno ay nakapatay? 

“O, Pinuno ng mga Muslim, alalahanin ang kamatayan at kung ano 
ang kahihinatnan sa kabilang buhay, at ang ilan sa mga nagtatanggol 
(sa iyo sa harap ng kamatayan), kaya maglikom ka ng anumang 
panustos mo at humanda ka $a sindak na susunod dito.” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, dapat mong malaman, na bukod sa iyong 
kasalukuyang tinutulugan, mayroon pang isang tulugan (libingan) na 
ikaw ay matutulog sa mahabang panahon at ang iyong mga kaibigan 
ay malalayo sa iyo at ikaw ay iiwanan sa malalim na kalagayang iyon. 
Samakatuwid, likumin ang lahat ng iyong mga panustos na siyang 
makakasama at magiging patnubay mo.” “Sa araw na ito, ang tao ay 
tatakas sa kanyang sariling kapatid, at sa kanyang ina at sa kanyang 
ama, at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak.” (Qur’an 34-36) 

“O Pinuno ng mga Muslim, alalahanin mo ang salita ng Allah (5i); 
“Hindi Niya batid na kapag ang mga taong nakalibing ay muling 
bubuhayin, at ang lihim ng dibdib (ng mga tao) ay mabubunyag.” 

(Qur’an 100: 9-10) 


Sa araw na iyon ang mga lihim ay mabubunyag at pati na ang mga 
gawain mong nakatala; “...Anong uri ng Aklat ito na hindi 
nakaligtaan ang anuman, maging ang mga maliliit at malalaking 
bagay, datapwa’t nagtala ito ng maraming bilang...” (Qur’an i8:49) 

“O Pinuno ng mga Muslim, ngayon ay mayroon ka pang panahon 
bago maglaho ang pag-asa (bago sumapit ang kamatayan), at ang 
lahat ng pag-asa ay maglaho o mawala (upang gumawa ng mga 
kabutihan).” 

“O, Pinuno ng mga Muslim, ikaw ay maghusga sa pagitan ng iyong 
mga mamamayan batay sa batas ng Islam, at huwag silang 
patnubayan tungo sa paggawa ng kasamaan. Huwag bigyan ng 
katungkulan ang taong mapagmataas, sapagkat hindi sila magbibigay 
sa isang mananampalataya ng kasunduan upang hindi mo pasanin 
ang bigat ng kasalanan ng iba. Huwag kang padaya sa mga ibang 
nagtatamasa ng mga bagay na maghahatid sa iyong kasiphayuhan, at 

154 


islamland 

tinatamasa ang mga mabubuting bagay nguni't pinagkakait ang lahat 
ng kabutihan sa kabilang buhay. Huwag mong isipin ang 
kapangyarihan mo sa ngayon, nguni't alalahanin ang kinabukasan 
kapag ikaw ay bilanggo na ng kamatayan, nakatayo ka sa Araw ng 
Paghuhukom sa harap ng Allah (iii); sa kinaroroonan ng mga anghel, 
mgaPropeta at mga sugo na ang;... “At ang lahat ng mgamukha ay 
mangangayupapa sa harapan (ng Allah), ang Namamalaging Buhay, 
ang Tagapanustos at Tagapangalaga ng lahat...” (Qur’an 20 :iii) 

“O, Pinuno ng mga Muslim, hindi ko pa naaabot ang antas ng isang 
matalinong tagapagpayo. Nguni't ginawa kong lahat ang 
pinakamabuti para sa iyo. Kaya tanggapin mo ang aking mensahe 
bilang gamot na ipinagkakaloob ng isang mapagmahal na tao sa 
kanyang mahal na kaibigan... bagamat mayroong pait na lasa, sa 
pag-asang ito ay makapagpapagaling.” 

Sumaiyo nawa ang Awa at Pagpapala ng Allah (iSi). 


155 


islamland 

Ang Karapatan ng mga Magulang 

Ang mga anak ay nararapat na sumunod sa kanilang mga magulang at ang 
pagtalima sa kanilang kautusan ay dapat gampanan maliban lamang kung 
ang kanilang kautusan ay nagpapahiwatig na pagsuway sa batas ng Allah 
Ang mga anak ay nararapat na maging mabait at mapagmahal at 
matulungin sa kanyang mga magulang at ipagkaloob sa kanila ang mga 
pangangailangan kabilang na ang pagkain, damit at pamamahay. Ang mga 
anak ay dapat makipag-usap sa kanila ng may lakip na pagmamahal at 
paggalang at pagpapakumbaba. Sila ay dapat paglingkuran na may lakip 
ng pagtitiis at pagtitiyaga. Huwag silang pagsalitahin ng hindi maganda, 
at igalang ang kanilang mga damdamin at huwag gumawa ng anumang 
kanilang ikakagalit. Ang Allah (5i) ay nagsabi: 

"At ang iyong Rabb (Panginoon) ay nag-utos na wala kang dapat 
sambahin maliban sa Kanya (Allah) At maging masunurin sa iyong 
mga magulang. Kung ang isa sa kanila o kapwa sila nasa katandaan, 
huwag silang pagsalitaan ng kawalan galang at huwag silang sigawan 
subalit' ikaw ay mangusap sa kanila sa paraang magalang (may 
pitagan).” (Qur’an 17:23) 

Itinuturing ng Islam na malaking kasalanan ang hindi pagsunod sa mga 
magulang. Si Abdullah ibn ‘Amr (4e) ay nag-ulat na mayroong isang 
Bedouin na nagtungo sa Propeta (^) at nagsabi; 

“O Sugo ng Allah (^), ‘Ano ang mga pinakamabigat na kasalanan?’ 
Siya ay sumagot: ‘Ang pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa 
Allah’; siya ay nagtanong uiit; ‘Ano ang susunod?’ ‘Ang pagsuway sa 
magulang’. At nagtanong uiit; ‘Pagkatapos ano ang susunod? ‘Ang 
paglulubog na panunumpa ay ang pagsabi ng walang 
katotohanan*^’; At siya ay nagtanong uiit. ‘Ano ang panunumpang 
ito? Siya ay sumagot; ‘Ang pagsisinungaling na panunumpa upang 
makamkam ang pera ng ibang Muslim.” (Bukhan) 

Ang paglalarawan sa katayuan ng mga magulang sa Islam, ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagsabi: 


Ang taong nagpalubog sa isang nanunumpa sa pagkakasala at (papuntan^ Impiyerno. 

156 



islamland 

“Ang kasiyahan ng Allah ay batay sa kasiyahan ng mga magulang (sa 
kanyang anak) at ang Kanyang galit ay batay rin sa galit ng mga 
magulang (sa kanyang anak).” (Mundhin) 

Ang mga nabanggit sa ibaba ay ilan sa mga karapatan ng magulang kahit 
na ang mga magulang ay di Muslim. Ayon sa salaysay ni Asma, sinabi 
niya sa Sugo ng Allah (^): 

“Ang aking ina ay dumalaw sa akin ng panahon na siya ay hindi pa 
Muslim. Ako ay nagtanong sa Sugo ng Allah at nagsabi: “O Sugo ng 
Allah! Ang aking ina ay dumalaw sa akin. Dapat ko ba siyang 
tanggapin?” Ang Sugo ng Aiiah ay sumagot: “Oo, tanggapin mo siya 
at igaiang.” (Bukhad) 

Ang ina ay binigyan ng higit na karapatan kaysa sa ama tungkol sa 
pakikitungo at kabaitan at pag-aasikaso. Ito ay mauunawaan batay sa 
Hadith ng Sugo ng Allah (M)' 

“Ang isang tao ay lumapit sa Sugo ng Aiiah at nagtanong: ‘O, Sugo 
ng Aliah sinong tao ang higit kong dapat bigyan ng kabaitan at 
magandang pakikitungo?’ Siya ay sumagot: ”Ang iyong ina” Ang tao 
ay nagtanong muii: “Sino ang sumunod?” Siya ay sumagot: “Ang 
iyong Ina.” At muli ang tao ay nagtanong: “Sinong sumunod?” Siya 
ay sumagot: “Ang iyong Ina.” At sinong susunod sa kanya? Siya ay 
nagsabi: ”Ang iyong Ama, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa 
kanya.” (Muslim) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagbigay ng tatlong ulit na kahigtan kaysa sa 
ama sapagkat ang ina ay nagpasan ng maraming hirap at dusa sa 
pagtataguyod ng kanyang mga anak kaysa sa ama. Ang Allah (iii) ay 
naglarawan sa tungkuling pinasan ng isang ina: 

“At Aming itinagubiiin sa tao ang magpakita ng kabutihan at 
pagkamasunurin sa kanyang maguiang. Ang kanyang ina ay 
nagpasan sa kanya sa hirap at iniluwal niya ito sa gitna ng 

pagdurusa...” (Qur’an 46:15) 


157 


islamland 

Ang ina ay nakaranas ng paghihirap sa kanyang pagdadalang-tao, siya 
(anak) ay kumukuha ng pagkain mula sa ina (noong siya ay nasa 
sinapumpunan), naghirap sa panganganak, at sa pagpapakain nito 
pagkapanganak at sa di niya pagtulog sa gahi (dahil pag-aasikaso sa 
anak). 


Ang Karapatan ng Babae sa Kanyang Asawa. 

Ang Qur’an ay nagsahi: 


158 


islamland 


“Ang mga kalalakihan ay tagapangalaga ng kababaihan sapagkat 
ginawa ng Allah ang isa sa kanila ng nakahihigit at sapagkat sila 
(lalaki) ay gumugugol (upang tangkilikin ang kababaihan) mula sa 
kanilang yaman...” (Qur’an4:34) 

Nang tanungin ni Aisha ang Sugo ng Allah (M) tungkol sa kung sino ang 
may higit na karapatan sa pagsunod ng hahae; siya ay nagsahi: 

“Ang kanilang asawa”. At ng tanungin kung sino ang mas nakahihigit 
sa pagsunod ng lalaki, ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: “Ang 
kanyang Ina.” (Hakeem) 

Hindi siya dapat tumanggi sa kanyang asawa kapag ito ay tinawag upang 
makipagtalik. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsahi: 

“Kung ang lalaki ay tumawag sa kanyang asawa upang makipagtalik 
at siya ay tumanggi, at siya ay nanatiling galit magdamag, 
isinusumpa siya (babae) ng mga anghel hanggang kinaumagahan.” 

(Bukhari at Muslim) 


Siya ay hindi dapat humiling ng mga hagay na hindi makayanan ng 
kanyang asawa. Tungkulin niya na pangalagaan ang kanyang salapi, mga 
anak at dangal. Hindi siya dapat lumahas ng pamamahay ng walang 
pahintulot at hindi niya hihigyang pahintulot ang sinuman na pumasok sa 
pamamahay nila na hindi gusto ng kanyang asawa. Ang Sugo ng Allah 
(M) ay nagsahi: 

“Ang pinakamabuting babae ay yaong kapag ang asawa ay sumulyap 
sa kanya, ito ay binibigyan niya ng kasiyahan. Sumusunod sa kanya 
kung may ipinag-uutos at pinananatili ang dangal at ari-arian niya sa 
kanyang pag-alis.” 

Tinutupad ng mga sinaunang Muslim ang ganitong alituntunin. Isang Ina 
ang naghahilin sa kanyang anak na hahae sa araw ng kasal nito: 

“Anak, ikaw ay lilisan sa tahanang iyong kinamulatan at ki nala ki han 
upang sumama sa isang lalaki na hindi mo pa gaanong kilala. Sa 
pamamagitan ng pagpapakasal, ikaw ay nasa kanyang 

159 


islamland 

kapamahalaan, kaya tumulad ka na parang isang naglilingkod sa 
kanya, at siya ay maglilingkod din sa iyo. Gampanan mo ang 
sampung katangian na ito na magbibigay paala-ala sa iyo”: Maging 
panatag sa kanya at maging masunurin sa kanya, sapagkat ang 
kapanatagan at ang pagsunod sa kanya ay kasiya-siya sa Allah 
Panatilihin ang iyong kagandahan at kaaya-ayang bango. Hindi 
dapat ipakita ang hindi kaaya-aya. Bantayan ang tamang oras ng 
kanyang pagkain at pagtulog. Ingatan ang kanyang pananalapi, 
Ingatan ang kanyang mga anak. Ingatan ang kanyang mga lihim at 
huwag sumuway sa kanyang ipinag-uutos at kapag sumuway ka sa 
kanya siya ay masusuklam sa iyo. Huwag magpakita ng kasiyahan 
kung siya ay malungkot at huwag magpakita ng kalungkutan kung 
siya ay masaya. Igalang mo siya at makipag-ayon sa lahat ng bagay 
upang masiyahan sa pakikisama at pakikiugnayan sa kanya. Dapat 
mong malaman anak, na hindi mo matatamo ang nais mo hanggang 
inuuna mo ang iyong kasiyahan at ang iyong naisin kaysa sa kanya. 


Ang mga Tungkulin ng Lalaki sa Kanyang Asawa: 
1. Ang Handog (Dowry - Mahr): 


160 


islamland 

Karapatan ng isang babae ang tumanggap ng isang bandog o Mabr at ito 
ay kailangang nakasaad sa kasulatan ng isang kasal. Ito ay mahalagang 
bahagi sa kasulatan ng kasal at hindi maaaring tanggihan o ipamigay ng 
babae hangga’t hindi pa ganap at tapos ang kasalan. Ang Qur’an ay 
nagsabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“At ibigay sa mga babae (na iyong pakakasalan) ang handog (Mahr) 
na kanyang bahagi at karapatan; subali’t kung kanyang nais na kayo 
ay bahaginan, tanggapin ito at malayang gamitin ito ng walang 
alinlangan.” 

(Qur’an 4:4). 

2. Makatarungan at Walang Kinikilingan; 

Kung ang isang lalaki ay may asawa na higit sa isa, nararapat lamang na 
siya ay maging pantay sa pakikitungo sa bawat isa sa lahat ng bagay 
katulad ng pagkain, inumin, pananamit, bahay at maging ang pamamalagi 
niya dito. Ito ay ayon na rin sa sinabi ng Propeta ng Allah (^) na ang 
kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa nguni’t hindi niya ito 
pinakitunguhan ng pantay, siya ay darating sa Araw ng Paghuhukom 
na nakatabingi ang isang bahagi ng kanyang katawan.” (Tirmidhi). 

3. Paggugol para sa Kanyang Asawa at mga Anak: 

Ang lalaki ay nararapat na maglaan ng maayos na tirahan, mga 
pangangailangan sa buhay (katulad ng pagkain, inumin, pananamit), at 
maging salapi na naaayon sa kanyang kakayahan. Ang Qur’an ay 
nagsabi, na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Hayaan ang isang mayaman na gumugol ayon sa kanyang yaman; at 
ang isang mahirap na gumugol ng ayon sa anumang ipinagkaloob ng 
Allah sa kanya. Ang Allah ay hindi nagbibigay ng pasanin sa 
sinuman nang higit sa kanyang makakayanan...” (Qur’an65:7) 

4. Pagsiping at Pakikipagniig sa Gabi: 


161 


islamland 

Ito ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang lalaki sa kanyang 
asawa. Ang babae bilang asawa ay naghahanap din ng pagmamahal mula 
sa isang asawa na kakalinga, maglalambing at pupuno ng kanyang 
pagnanasa at pangangailangang pisikal upang mailayo siya sa hindi 
kanais-nais na kalagayan. 

5. Itago Ang mga Lihim ng Asawa: 

Tungkulin ng lalaki na pangalagaan ang kanilang pagsasama, at iwasan na 
ihayag ang mga tagong lihim ng asawa, kanyang mga pagkukulang at ano 
pa mang bagay na kanyang napansin o di kaya ay narinig mula dito. 
Ayon sa Propeta ng Allah (^); 

“Ang pinakamasahol na tao sa paningin ng Allah, sa Araw ng 
Paghuhukom, ay ang isang lalaki o hahae na pagkaraang 
makipagtalik sa kanyang asawa ay lumahas at ipinagsahi ang 
kanyang lihim.” (Musiim) 

6. Mahuting Pakikitungo 

Nararapat na pakitunguhan ng lalaki ang kanyang asawa ng may 
paggalang. Maging mapagbigay at mahinahon sa kanyang mga 
pagkukulang at pagkakamali at paminsan-minsang pagdadabog. Bukod 
dito, nararapat din na isangguni at dinggin ang kanyang panig tungkol sa 
mga bagay na nangyayari sa araw-araw. Bigyan siya ng sapat at tamang 
panahon upang makapagsaya at aliwin siya sa pamamagitan ng 
pakikipaglaro dito. 

Iwasan na siya ay manibugho 

Ilayo ang asawa sa mga lugar ng kasamaan at kasiraan. Dahil dito, Ang 
Allah (ij%) ay nag-utos sa atin ng Kanyang sabihin na ang kahulugan ay 
nagsasaad ng ganito; 

“O kayong mga nananampalataya! Ingatan ang inyong mga sarili at 
ang inyong mga pamilya (mahal sa huhay) lahan sa Apoy (impiyerno) 
na ang panggatong ay tao at mga hato...” (Qur’an66:6) 


162 


islamland 

Igalang ang Kanyang Salapi at Ari-arian: 

Hindi dapat angkinin ng lalaki ang anumang bagay na pag-aari ng 
kanyang asawa o di kaya ay ipagbili o ipamigay ito maliban na lamang 
kung siya ay bigyan ng pabintulot na gawin ito. 


163 


islamland 

Karapatan ng mga Kamag-anak 

Mahigpit na itinatagubilin ng Islam sa mga tao na tulungan ang kanilang 
mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagpuno ng kanilang mga 
pangangailangan, alamin ang kanilang mga kalagayan, at pakitunguhan 
sila ng may paggalang at habag at makibahagi sa kanilang kaligayahan at 
maging sa kalungkutan. Ang Qur’an ay nagsabi na ang kahulugan ay 
nagsasaad ng ganito; 

“...at matakot kayo sa Allah na Siya ninyong hinihingan (ng inyong 
pangangailangan), at huwag putulin ang ugnayan ng pang-kamag- 
anakan...” (Qur’an4:l) 

Mahigpit ding itinatagubilin ng Islam ang mabuting pakikitungo sa isang 
malapit na kamag-anak kahit na hindi mabuti ang pakikitungo nito sa 
kanila, patawarin kung sila ay nagkasala at maging isang kaibigan sa 
kanila kahit na hindi sila ganoon. Ang Propeta Muhammad (^) ay 
nagsabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Ang pagiging mabuti sa inyong malapit na kamag-anak sa tunay na 
kahulugan nito, ay hindi sapat na sila ay pantayan sa kabaitan, 
bagkus maging mabait pa rin sa kanila bagamat kanilang pinutol ang 
ugnayan nila sa inyo.” (Bukhari) 

Ang Islam ay nagbabala laban sa pagputol ng ugnayan sa mga kamag- 
anak at ito ay itinuturing na isa sa mga mabigat na kasalanan. At sa 
Qur’an ay sinabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Kung sa iyo ba ay ipagkaloob ang kapamahalaan, magkagayon 
hindi mo kaya magawa na maghasik ng kasamaan sa kalupaan at 
putulin ang iyong ugnayang pangkamag-anakan?” (Qur’an 47:22) 


164 


islamland 


Karapatan ng mga Anak 

Karapatan ng mga anak na pangalagaan ang kanilang mga buhay at 
magkaroon sila ng kaaya-aya at magandang pangalan. Ito ay nilinaw ng 
Propeta (^) ng kanyang sinabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Ikaw ay tatawagin sa iyong pangalan at sa ngalan ng iyong ama, 
kaya mamili kayo ng magagandang pangalan.” (Imam Ahmed) 

Dapat lamang na atin silang alagaan, ibigay ang kanilang 
pangangailangan (katulad ng pagkain, inumin, pananamit at matitirahan). 
Bigyan sila ng mainam na edukasyon at turuan sila ng mabubuting asal 
(katulad ng pagpapakumbaba, paggalang sa mga nakakatanda, maging 
tapat sa lahat ng bagay, at masunurin sa mga magulang at iba pa). Ilayo 
sila sa mga masasamang salita at gawain (kagaya ng pagsisinungaling, 
pandaraya, pagnanakaw, pagsuway sa mga magulang at iba pa). Ang 
Propeta (M) ay nagsabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito; 

“Sapat na sa isang tao ang maging makasalanan sa pamamagitan ng 
pagsadlak sa kasamaan ng sinumang kanyang itinataguyod.” (Abu 

Dawood at Nasa’ee) 

At sinabi rin ng Propeta (^); 

“Ang bawat isa sa inyo ay tagapagbantay at tagapangasiwa (ng 
kanyang kinasasakupan) at siya ang mananagot sa mga ginagawa ng 
mga taong kanyang sakop.” (Bukhan at Musiim) 

Ang mga anak ay dapat na pakitunguhan ng pantay-pantay at walang 
dapat itangi lalo na sa bigayan ng gamit gaya ng laruan at iba pa sapagka’t 
ito ay maka-pagdudulot ng sama ng loob. Minsan isang lalaki ang 
lumapit sa Propeta (M) upang gawin siyang saksi sa isang regalo na nais 
niyang ibigay sa isa niyang anak. Tinanong siya ng Propeta (M), 
“Inihanda mo na rin ba ang mga regalong katulad nito para sa iba 
mo pang mga anak?” At siya ay sumagot na; “Hindi”. Nang marinig 
ng Propeta ay agad niyang sinabi, “Kung ganoon ay kumuha ka ng 
ibang saksi sapagka’t hindi ko ibig na maging saksi sa isang di- 
makatarungang gawain. Matakot ka sa Allah at maging pantay ka sa 
pakikitungo sa iyong mga anak.” (Bukhad at Musiim) 

Karapatan ng Kapitbahay 


165 


islamland 

Itinataguyod ng Islam ang mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay at 
iwasan ang anumang bagay na makapagdudulot ng hindi mabuti sa kanila 
katulad halimbawa ng pagtataas ng tinig dito, pagkasuklam sa mga di- 
kaaya-ayang bagay na nakikita o dili kaya ang mga hindi kanais-nais na 
amoy. Ang Allah (^) ay nagsabi na ang kahulugan ay nagsasaad ng 
ganito; 

“Sambahin ninyo ang AUah at huwag kayong magtambal ng anuman 
sa Kanya. Maging magalang kayo sa iyong mga magulang, kamag- 
anak, at mga ulila, mga nangangailangan, at maging sa iyong mga 
kapitbahay na iyong kaanak at mga hindi kaano-ano, at ganoon din 
sa mga naglalakbay at napadpad sa iyong lugar, at maging sa mga 
alipin na iyong pinamamahalaan. Katotohanan! Hindi mahal ng 
Allah ang mga mapagmataas at mayabang.” (Qur’an 4:36) 

Ayon naman sa sinabi ng Propeta ng Allah (^) na ang kahulugan ay 
nagsasaad ng ganito; 

“Alam ba ninyo ang mga karapatan ng inyong kapitbahay? Kung 
siya ay humingi ng tulong, kailangang tulungan siya, kung siya ay 
nakaratay sa karamdaman, dalawin siya, kung may nangyaring 
maganda sa kanya, batiin siya, kung may masamang nangyari sa 
kanya, kalamayin ang kanyang kaiooban; at kung siya ay namatay, 
makipaglibing. Huwag taasan ang iyong bakuran na halos ay 
harangan ang dadaanan ng hangin patungo sa kanila maliban na 
iamang kung siya ay may pahintulot. Hindi siya dapat inggitin sa 
amoy ng iyong pagkaing niluluto maliban na lamang kung siya ay 
bibigyan nito. At kung bumili ng mga pagkain, bigyan siya bilang 
regalo, nguni’t kung hindi ito magawa, dalhin ang pagkain sa iyong 
tahanan ng hindi nila nakikita at huwag payagan ang mga anak na 
kumain nito sa labas upang hindi mainggit ang iba pang mga bata na 
anak din ng iyong kapitbahay.” (Ai-Khara’iti) 

Dapat na pagtiisan ng isang Muslim ang mga suliranin na idinudulot ng 
kanyang kapitbahay at lalong maging mabuti dito. Isang tao ang lumapit 
kay Abdullah Ibn Abbas (4») at nagsabi: 


166 


islamland 

“Isang kapitbahay ko ang nagdudulot ng malaking problema sa akin. 
Ako ay kanyang iniinsulto at inilalagay ako sa isang kahihiyan.’ At si 
Ibn Abbas ay sumagot: ‘Kung sumuway siya sa Allah (sa 
pamamagitan ng pag-alipusta sa iyo), Sumunod ka sa Allah (sa 
pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kanya).” (imam Ghazaii, 
Ihyaa Ulum-ud-Din, Vol. 2, p.212) 


Kailangang igalang niya ang kanyang kapitbahay sakali’t ito ay maglagay 
ng tabing sa kanyang gusali at ito ay hindi niya dapat pagbawalan ayon sa 
sinabi ng Propeta (^) na ang kabulugan ay nagsasaad ng ganito: 

“Huwag pigilan ang isang kapitbahay kung sakali’t ito ay maglagay 
ng tabing sa kanyang gusali.” (Bukhari at Muslim) 

Hindi niya dapat ipagbili o ipaupa man lamang ang isang ari-arian na 
katabi ng kanyang kapitbahay hangga’t hindi niya ito inalok sa kanya o di 
kaya ay alamin ang kanyang opinyon sa ganitong pagkakataon. Ito ay 
naaayon sa sinabi ng Propeta (^) na ang kabulugan ay nagsasaad ng 
ganito: 

“Kung ang isa sa inyo ay may kapitbahay o katuwang sa isang 
sakahan o lupain, huwag itong ipagbili sa iba hangga’t hindi ito 
iniaalok dito (sa katuwang) na siya na ang bumili.” {Hakeem) 

Mayroon Tatlong Uri ng Kapitbahay: 

Ang kapitbabay na iyong kamag-anak. Siya ay may tatlong 
karapatan; Bilang kamag-anak, kapitbahay at bilang isang Muslim. 

Ang kapitbabay na isang Muslim: Siya ay may dalawang karapatan; 

Bilang kapitbahay at bilang isang Muslim. 

Ang isang kapitbabay na bindi Muslim: Siya ay may isang 
karapatan; Bilang isang kapitbahay. 

Si Abdullab Ibn Umar (4») ay nagpakatay ng isang tupa at siya ay 
tinanong ng kanyang kamag-anak: Binigyan mo ba ang ating Hudyong 
kapitbabay? Narinig ko ang sabi ng Propeta (M) na ang kabulugan ay 
nagsasaad ng ganito: 


167 


islamland 


“Ang Anghel Gabriel ay palaging nagbabanggit at nagpapaalala sa 
akin tungkol (sa tungkulin ko sa aking kapitbahay) at dahil sa 
madalas niya itong gawin, akin tuloy naisip na marahil ay kabilang 
ito sa aking mga tagapagmana.” (Tirmidhi at Abu Dawood) 


168 


islamland 

Ang Karapatan ng Kaibigan at mga Kasama 

Isinaalang-alang ng labis sa Islam ang mga karapatan ng isang kaibigan at 
ito ay nagtakda ng mga alituntunin na dapat gampanan para sa isang 
kaibigan. Katulad balimbawa ng mabuting pakikitungo dito at ang tapat 
na pagpapayo dito. Ang Propeta (M) ay nagsabi na ang kabulugan ay 
nagsasaad ng ganito: 

“Ang pinakamabuti na kaibigan $a paningin ng Allah ay siya na 
naghahatid ng kabutihan sa kanyang mga kasama, at ang 
pinakamabuti na kapitbahay ay siya na mabuting makitungo sa 
kanyang mga kapitbahay.” (Tirmidhi) 

Ang Karapatan ng mga Panauhin 

Ang panauhin ay nararapat na bigyan ng kasiyahan. Ito ay ayon sa Hadith 
ng Propeta (M) na ang ibig sabihin ay: 

“Ang sinumang naniniwala sa Allah at sa Araw ng Paghuhukom ay 
kailangan pahalagahan ang kanyang panauhin.” Siya ay tinanong: “ 
O Sugo ng Aliah (^)! Ano ang karapatang ng mga panauhin?” At 
siya ay sumagot: “Isang araw at isang gabi (ng kasiyahan) at tationg 
araw na pag-aasikaso dito. At ito ay maituturing na isang 
kawanggawa kung lumabis pa dito.” (Bukhari at Muslim) 

Datapuwa’t, dapat ding isaalang-alang ng isang panauhin ang kalagayan 
ng kanyang tinutuluyan, at hindi siya dapat umasa at humiling ng mga 
bagay na hindi nito kayang ibigay sa kanya. 

Ang sabi ng Propeta (^) na ang kahulugan ay nagsasaad ng ganito: 

“Makatarungan ba sa isang Muslim na makituloy ng matagal sa 
kanyang kapwa Muslim (biiang isang panauhin) hangga’t sa ito ay 
magtulak sa kanya na gumawa ng kasaianan?” Siya ay tinanong 
kung paano ito magtutulak sa kanya na gumawa ng kasaianan? At 
ang sabi niya: “Sa pamamagitan ng matagal niyang panunuluyan dito 
kahit na ito ay waia ng maibigay pa para sa kanyang ikasisiya.” 

(Muslim) 


169 


islamland 


Ayon sa sinulat ni Imam Ghazali, “Ihyaa Ulum-ud-Din” (hal. Revival of 
Religious Seienees), tungkol kay Propeta Muhammad (M) na isang 
huwaran at dapat tularan ng lahat ng Muslim: 

“Pinahalagahan ng Propeta ang kanyang mga hisita. Kanyang 
inilalatag ang kanyang damit para sa isang (kahit hindi) kamag-anak 
na panauhin upang mayroon silang maupuan. Inaalay din niya ang 
kanyang sariling upuan at ito ay kanyang ipinagpipilitan hanggang 
ito ay tanggapin mula sa kanya. Walang sinumang naging bisita niya 
ang hindi nagdalawang isip na tawagin siya na pinaka-mapagbigay sa 
lahat ng tao. Binibigyan niya ng sapat at pantay na pansin ang lahat 
ng kanyang kasama at bawa’t isa ay kanyang pinakikinggan, 
kinakausap, at binibigyang halaga. Ang kanyang pagtitipon ay 
maituturing na may pagpapakumbaba at pagkamatapat. Tinatawag 
niya ang kanyang mga kasama sa kanilang paboritong pangalan at 
palayaw upang pahalagahan sila. Siya rin ay hindi magagalitin at 
madali siyang masiyahan sa anumang mayroon siya.” 


Pangkalahatang Karapatan at Tungkulin 


170 


islamland 

Itinatagubilin ng Islam na ang lahat ng Muslim ay dapat pangalagaan ang 
kanyang kapwa Muslim sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila at pilitin 
na mapabuti ang kanilang kalagayan. Ayon sa Hadith na ang kahulugan 
ay nagsasabi ng ganito: 

“Ang kahalintulad ng mga mananampalataya sa kanilang tapat na 
pagmamahalan, kabaitan at pagiging maawain, ay katulad din ng 
katawan ng tao: Kung ang isang bahagi ng katawan ay may 
karamdaman, ito rin ay nararamdaman ng buong katawan tulad ng 
lagnat at di pagtulog.” (Bukhari at Muslim). 

Ang isa pang nakasulat sa Hadith ay; 

“Ang pagkakaisa ng dalawang kapwa mananampalataya ay katulad 
ng isang bahay, ang isang bahagi ang tumutulong lumakas at 
inaalalayan ang kabilang bahagi.” (Pinagtiklop niya ang mga daliri 
ng kanyang mga kamay, upang ilarawan ang tinutukoy niyang 

paksa). (Bukhari at Muslim) 


Ang isa pang sinasabi ng Hadith ay: 

“Walang isa man sa inyo ang matatawag na ganap na 
mananampalataya hanggang ninanais niya para sa kanyang kapatid 
ang nais niya sa kanyang sarili.” (Bukhan) 

Sa sangay ng manggagawa, halimbawa, ang Islam ay nag-uutos ng mga 
alituntunin at batayan upang malaman ang tunay na ugnayan ng 
namumuno at manggagawa. 


Karapatan ng Manggagawa 


171 


islamland 

Ang ugnayan ng mga manggagawa at ng pinaglilingkuran nito ay dapat 
batay sa pagkakapatiran, makatao at marangal. Ayon kay Propeta 
Muhammad (^): 

“Ang inyong mga alipin (o katulong) ay inyong mga kapatid na 
ipinagkatiwala ng Allah sa ilalim ng inyong kapamahalaan. Kaya, 
ang sinumang mayroong kapatid na nasa ilalim ng kanyang 
kapamahalaan ay dapat niya itong pakainin mula sa mismong 
pagkaing kinakain niya at dapat niyang hihisan ito katulad ng 
kanyang pananamit na isinusuot, hindi niya dapat bigyan ng gawaing 
higit sa makakayanan nito at kung ang gawain ay higit sa kanyang 
kakayahan, dapat niya itong tulungan.” (Bukhari) 

Ang Islam ay naglaan para sa mga manggagawa ng kanyang karangalan at 
dangal. Ayon kay Propeta Muhammad (^): 

“Ang pinakamagandang hanapbuhay ng isang manggagawa ay ang 
paggawa ng tapat.” (Ahmad) 

“Ipinag-uutos na ang sahod ng isang manggagawa ay dapat maOnaw 
bago siya magsimula sa gawain, sapagkat ang Propeta ay nag-utos na 
kailangang ipagbigay alam ng pinaglilingkuran ang sahod ng 
manggagawa bago ito magsimula.” (Ahmad) 

Ito ang nagpapatunay sa karapatan ng isang manggagawa sa kanyang 
sahod. Ang Allah (iS%) ay nagsabi: 

“Mayroong tatlong tao na kinamumuhian Ko sa Araw ng 
Paghuhukom: 1) Ang isang taong nangangako sa Aking pangalan 
nguni't ito ay hindi tinupad. 2) Ang isang taong ipinagbili ang isang 
malayang tao bilang alipin at kinuha ang pinagbilhan. 3) At ang isang 
taong kumuha ng manggagawa nguni't hindi ito pinasahod.” (Bukhari) 

Ipinag-utos na dapat bayaran ang manggagawa ng kanyang sahod 
pagkaraang matapos ang gawain nito. Ang sabi ng Sugo ng Allah (M) 

“Bayaran ang isang manggagawa ng kanyang sahod bago matuyo ang 
kanyang pawis.” 


172 


islamland 


Kinakailangan din na hindi dapat bigyan ang isang manggagawa ng 
gawaing hindi niya makakayanan. Kung sakali man na bigyan siya ng 
gawaing higit sa kanyang kakayahan, dapat siyang tulungan sa gawaing 
ito at dapat ding bigyan ng karagdagang sahod. Ang sabi ng Propeta (^): 

“Huwag silang bigyan ng gawaing higit sa kanilang kakayahan at 
kung sakali mang ipagawa ang ganitong gawain, sila ay dapat 
tulungan.” (Bukhari) 


Ang Karapatan ng Pinaglilingkuran 

At dahil ipinag-utos ng Islam sa pinaglilingkuran (employer) ang 
pangangalaga sa mga manggagawa, ipinag-uutos din naman sa mga 


173 


islamland 

manggagawa na tuparin ang karapatan ng kanilang pinaglilingkuran sa 
pamamagitan ng paggawa sa paraang maayos at kasiya-siya. Ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagsabi; 

“Ikinasisiya ng Allah na kung ang isang bagay ay ginagawa, ito ay 
nararapat gawin sa abot ng makakaya at sa paraang maayos.” 

Ito ay nangangahulugan na ang isang Muslim na pinagkatiwalaan na 
gawin ang isang bagay ay dapat gawin ito ng maayos sapagkat ito ay 
isang paraan upang matamo ang kasiyahan ng kanyang Dakilang 
Panginoon. 


Ang Aspetong Moral ng Islam 

Ginawang ganap ng Islam ang kagandahang asal at itinaas ang mga ito sa 
pinakamataas na pamantayan. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 


174 


islamland 


"Ako ay isinugo upang gawing ganap at buuin ang pag-uugali at 
kagandahang asal." (Hakim) 

Ipinag-uutos ng Islam ang bawat mabubuting ugali at ipinagbabawal at 
binigyang babala ang bawat kasamaan at malaswang ugali. 

Ang Dakilang Allab ay nagsabi batay sa Qur’an: 

“Magbigay ng kapatawaran at mag-anyaya sa kabutihan (kabaitan) 
at lumayo sa mga mapaggawa ng kasamaan.” (Qur’an7:i99) 

Ang Propeta ng Allah (M) ay nagsabi: 

"Alam ba ninyo kung sino ang nalugi? Sila (ang kanyang kasamahan 
ay nagtanong; "Ang nalugi sa amin ay yaong nawalan ng salapi o 
yaman." Ang Propeta ay nagsabi: "Ang nalugi sa aking pamayanan 
ay yaong dumating sa Araw ng Paghuhukom na dala ang (gantimpala 
ng) kanyang mga pagdarasal, kawanggawa, pag-aayuno, siya ay 
dumating na kasama ang mga ito nguni't sa kanyang nagdaang 
buhay, isinumpa niya ang isang tao at pinaratang nang may kamalian 
ang isa, pumatay siya ng isang tao at sinaktan ang isa pa. Kaya, ang 
gantimpala niya ay ipinagkaloob sa mga taong iyon at maging ang iba 
pa. Kapag ang gantimpala para sa kanyang mabubuting gawa ay 
ipamamahagi bago bayaran ang kanyang mga kasalanan, ang 
kanilang mga kasalanan ay kukuhanin at itatapon sa kanya at siya 
ay ihahagis sa Impiyerno. " (Muslim) 

Maraming salaysay tungkol sa tamang pag-aasal o pag-uugali na 
kapupulutan ng aral ang matatagpuan sa Qur’an at maging sa mga Hadith 
ng Sugo ng Allah (^). Ang mga paksa ay tumatalakay tungkol sa 
katapatan, kabaitan, pangkawanggawa, pakikipagtulungan, kahinahunan 
at kababaang loob. At mayroon ding mga salaysay tungkol sa 
masasamang pag-uugali na nagiging sanhi upang ang tao ay maligaw ng 
landas at umani ng poot mula sa kanyang Panginoon. 


175 


islamland 

Ang deen ng Islam ay inilalarawan sa paraan na dapat isabuhay ng isang 
Muslim sa kapwa tao at sa kanyang lipunan. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: 

"Iwasan ang mga ipinagbawal at kayo ay magiging pinakamahusay 
na mananampalataya, masiyahan sa biyayang ipinagkaloob ng Allah 
sa iyo at ikaw ang magiging pinakamayaman sa lahat ng tao, maging 
mabuti sa iyong kapitbahay at ikaw ay magiging tunay 
mananampalataya, mahalin mo para sa iba ang anumang mahal mo 
para sa iyong sarili at ikaw ay magiging tunay namananampalataya. 
At huwag labis na tumawa sapagkat ang pagtawa nang labis ay 
nagiging sanhi ng kamatayan ng puso" (Tirmidhi) 

"Ang isang tunay namananampalataya ay yaong ang kapwa Muslim 
ay ligtas mula sa kanyang dila at sa kanyang mga kamay, at ang 
tunay na Muhajir ay siyang lumisan (o ganap na tinalikdan) ang 
anumang ipinagbabawal ng Allah." (Bukhad) 

Ang Islam ay naglalayong magtatag ng isang maayos na lipunan na 
nagpapakita ng pagmamahalan at habag sa isa't isa. Ito ay 
naisasakatuparan lamang kapag ginagampanan ang mga kautusan nito at 
iniiwasan ang mga ipinagbabawal. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga 
gawaing ipinagbabawal ay ang mga sumusunod: 

1. Ipinagbabawal ng Islam ang pagsamba sa iba’t ibang diyus-diyusan. 
Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Alalahanin! hindi pinatatawad ng AUah ang pagbibigay katambal sa 
Kanya (sa pagsamba). Nguni't (maliban dito) pinatatawad Niyang 
lahat ang sinumang Kanyang naisin...” (Qur’an4:ii6) 

2. Ipinagbabawal din ng Islam ang Karunungang Itim (Magie). Ang Sugo 
ng Allah (#) ay nagsabi: “Iwasan ang pitong mapanganib na bagay.” 
Ang mga kasamahan ng Sugo ng Allah (^) ay nagtanong: ‘O, Sugo ng 
Allah, alin ang mga bagay na ito?’ Siya ay sumagot: “Ang pagsamba 
sa iba bukod sa Allah, ang pagsasanay ng karunungang itim, ang 
pagpatay ng walang katarungan, ang pagpapatubo (interest), ang 
paglustay ng kayamanan ng mga ulila, ang pagtalikod mula sa mga 


176 


islamland 

kaaway ng Islam sa panahon ng digmaan. At ang paninirang puri sa 
mga malilinis at inosenteng babaing Muslim.” (Bukhad at Musiim) 

3. Ipinagbabawal din ng Islam ang kawalang katarungan at pang-aapi sa 
pamamagitan ng pananalita o gawa at ipagkait ang karapatang nauukol sa 
iba. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Ang daan (ng panunumbat) ay sa kanya lamang na nang-aapi sa 
mga tao at maling paghihimagsik sa kalupaan, at sa kanya ay isang 
mahapding kaparusahan.” (Qur’an 42:42) 

Ang Qur’an ay nagsabi rin ng ganito: 

“Ipahayag: Ipinagbabawal (higit) ng aking Panginoon ang mga 
makasalanang gawain, (lahat ng bawal na pakikipagtalik, ang 
kalaswaan, maging ito ay nalalantad o nakatago) ang di- 
makatarungang pang-aapi, pang-aabuso...” (Qur’an 7:33) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ipinahayag sa akin ng Allah, ang Kataas-taasan, na kayo ay 
nararapat na maging mapagpakumbaba upang walang sinuman ang 
abusuhin o apihin, o itaas ang sarili kaysa sa iba pa.” (Musiim) 

Sa isa pang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Ipinag-uutos ng Allah: O aking aiipin, ipinagbawai Ko sa Aking 
sariii ang pang-aapi (pang-aabuso), at ito ay Aking ipinagbabawal sa 
inyo. Kaya huwag gumawa ng kasamaan sa iba.” (MusUm) 

Ito ay hindi naman nangangahulugan na maging matiisin na lamang sa 
pang-aapi o pang-aabuso ng ibang tao sapagkat ang Islam ay nagbabawal 
ng mga gawaing di makatarungan. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“...At sinumang nagtaboy sa inyo, itaboy rin sila sa paraan ng 

pagtaboy Sa inyO...” (Qur’an2:194) 


177 


islamland 

Itinuturo rin ng Islam na dapat tulungan ang mga biktima ng pang-aapi at 
di makatarungang pang-aabuso maging siya man ay Muslim o kaanib ng 
ibang relihiyon. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“At kung ang isa sa mga ‘Mushrik’ (nang-iidolo, pagano at hindi 
naniniwala sa Kaisahan ng Allah) ay humingi ng pangangalaga, 
pangalagaan siya upang kanyang marinig ang mga salita ng Allah at 
pagkaraan nito, dalhin siya sa kanyang sariling pook ng kaligtasan.” 

(Qur’an 9:6) 


Sapagkat ang Islam ay hindi nagpapahintulot na ipagkait sa sinumang tao 
ang karapatan at kalayaan nito o ang kanilang damdamin ay hindi dapat 
saktan kahit sila ay di Muslim. 

Ang Islam ay nag-aanyaya rin sa mga nang-aabuso o nang-aapi at sa mga 
naaapi o inaabuso ng ganitong aral: 

“Tulungan ang inyong kapatid maging siya ay nang-aapi o naaapi.” 
Isang kasamahan ng Sugo ng Allah ang nagtanong: ‘O, Sugo ng Allah 
(tunay na totoo) aking tutulungan ang kapatid kung siya ay inaapi, 
nguni't sahihin mo sa akin kung paano ko tutulungan kung 
nagkataong siya ay mapang-api?’ Ang Sugo ng AUah ay nagsabi: 
“Pigilin mo siya sa pang-aapi ng kapwa sapagkat ang pagpigil sa 
kanya mula sa paggawa ng pang-aapi ay tulong para sa kanya.” 

(Bukhari) 


Ipinagbabawal din ng Islam ang pagkitil ng bubay maliban sa 
makatarungang dahilan. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Sinuman ang kumitil sa isang mananampalataya na may sadyang 
layon, ang kanyang gantimpala ay Impiyerno magpakailanman. At 
ang galit at sumpa ng Allah ay mapasakanya, at inihanda sa kanya 
ang matindi at malaking parusa.” (Qur’an 4 93) 

“Sa ganoong dahilan, Aming ipinag-utos sa angkan ng Israel na 
sinuman ang pumatay ng tao maliban sa kasamaan o katiwalian sa 
mundo, para na ring pinatay ang lahat ng sangkatauhan. At sinuman 
ang nagligtas ng buhay ng isang tao, para na ring iniligtas niya ang 
buhay ng sangkatauhan...” (Qur’an5:32) 


178 


islamland 


Ang sabi ng Propeta ng Allah (^): 

“Ang isang Muslim ay nananatiling nagtatamasa ng kaligtasan at 
pangangalaga ng kanyang pananampalataya hanggang hindi 
nakagagawa ng di-makatarungang pagpatay.” (Bukhan) 

Ang ligtas sa ganitong babala, ay yaong pumatay at napatay ng dahil sa 
pagtatanggol sa kanyang sarili, sa kanyang ari-arian, at dangal o inaping 
tao na humingi ng tulong sa kanya. Karagdagan nito, wala itong 
pagkakaiba kung ang pinatay ay Muslim o di-Muslim na may karapatan sa 
pangangalaga ng pamahalaang Muslim. Ang sabi ng Propeta ng Allah 
(^): 

“Ang sinumang pumatay ng tao na may kasunduan (treaty) sa mga 
di-Muslim, ay hindi niya malalanghap ang amoy ng Paraiso; ang 
amoy nito ay malalanghap mula sa layong 40 taon (paglalakhay).” 

(Bukhari) 

4. Ipinagbabawal rin ng Islam ang paghihiwalay ng magpapamilya at 
pagtalikod o pagtakwil sa kamag-anak. Ang sabi ng Dakilang Allah (M): 

“Kung sa inyo ha ay ipagkalooh ang kapamahalaan, magkagayon 
hindi ninyo kaya magawa na maghasik ng kasamaan sa kalupaan at 
putulin ang inyong ugnayang pagkamag-anakan? Isinumpa ng AUah 
ang mga ganitong pangyayari, kaya ginawa silang mga hingi at hulag 
ang kanilang mga mata.” (Qur’an 47:22-23) 

Ang sabi ng Sugo ng Allah (^): 

“Walang sinuman na tumalikod o pumutol sa ugnayang pangkamag- 
anakan ang makapapasok sa Paraiso.” (Bukhari at Musiim) 

Ang pagtakwil o pagtalikod sa ganitong ugnayan ay nagpapahiwatig ng di 
pagbibigay pansin sa pakikitungo na may bahid pagmamataas, hindi 
paglingap sa mga kamag-anakan na mahihirap o maysakit. Sa pagkamag- 
anakan, ang kawanggawa at magandang pakikipag-ugnayan ay isang 
tungkulin na dapat tuparin ng sinumang Muslim. Kung ang isang tao ay 
mahirap lamang, ang pananatili ng ugnayan ay magagampanan sa 

179 


islamland 

pamamagitan ng masayang pagbati, paggalang at pagdalaw sa kanila 
upang alamin ang kanilang mga kalagayan. Ang sabi ng Propeta (M)- 

“Panatilihin ang (magandang) ugnayang pangkamag-anakan sa 
pamamagitan ng pagbati ng “Salaam”. 

Ipinagbabawal ng Islam ang pagsuway at masamang pag-uugali sa mga 
magulang. Ang sabi ng Qur’an: 

“At ang iyong Panginoon ay nag-utos na wala kang dapat sambahin 
maliban sa Kanya (Allah) At maging masunurin sa iyong mga 
magulang. Kung ang isa sa kanila o kapwa sila nasa katandaan 
huwag silang pagsalitaan ng kawalang galang at huwag silang 
sigawan subalit' ikaw ay mangusap sa kanila sa paraang magalang 
(may pitagan). At iyong ibaba para sa kanila ang diwa ng kapitagan 
at kababaang-Ioob sa pamamagitan ng Habag, at magsabi: "O Aking 
Rabb (Panginoon)! Igawad Ninyo sa kanila ang Inyong Habag 
sapagkat sila ang nangalaga sa akin nang ako ay musmos pa."” (Qur’an 

17:23-24) 

Ang sabi ng Propeta Muhammad (M)- 

“Ang Kasiyahan ng Allah ay batay sa kasiyahan ng magulang (sa 
kanyang anak) at ang Kanyang galit ay batay rin sa galit ng 
magulang.” (Tirmidhl) 

Nang itanong kung ano ang ibig sabihin ng pagsuway sa magulang, ang 
sabi ni Ka’ab Al-Ahbar (4»): 

“Ang ibig sabihin nito ay kung ang isang magulang ay umaasa sa 
pangako nguni't hindi tinutupad ang pangako; kung siya ay 
inuutusan ay hindi sumusunod; kung mayroong hi nihin g i ay hindi ito 
ibinibigay; at kung siya ay pinagkakatiwalaan ito ay nagtataksil 
(hindi matapat).” 

5. Ipinagbabawal ng Islam ang pangangalunya at ang lahat ng bagay at 
gawain na magbibigay daan tungo sa pangangalunya at pakikipag-apid. 
Ang sabi ng Qu’raan: 


180 


islamland 

“At huwag lalapit sa ipinagbabawal na pakikipagtalik, ito ay 
karumai-dumal at daan ng kasamaan.” (Qur’an 17 32 ) 

Ang sabi ng Propeta (M)- 

“Walang mabigat na kasalanang kasunod ng pagsamba bukod sa 
Allah maiiban sa isang taong nakiapid.” (Ahmad) 

Nakasaad dito ang kaparusahan sa pakikiapid: 

“Sa babae at sa lalaking nagkasala ng bawal na pakikipagtalik, 
hagupitin ng isang daang latay. Huwag awa ang mangibabaw sa 
kanilang pagkakasala sa parusang itinakda ng Allah, kung tunay nga 
na kayo ay naniniwala sa Ailah at sa HuUng Araw. Hayaang ang 
pangkat ng naniniwala ay saksihan ang kanilang kaparusahan.” 

(Qur’an 24:2) 


Ang parusang ito ay para sa mga walang asawa na nagkasala sa nabanggit 
na kasalanan nguni't kung ang may asawa ang nagkasala, ang parusa ay 
ang batuhin sila hanggang kamatayan. Upang ipatupad ang ganitong 
parusa, mayroong dalawang pangangailangan ang nararapat. 


Ang pag-amin ng nagkasalang laiaki at babae. 

Ang apat na saksi na may kakayahang isalaysay ang pangyayari 
sa pinakamaiiwanag na detaiye at walang namumuong alinlangan sa 
naganap na pagkakasala. 

Sa katotohanan, ito ay posible lamang maganap kung ginawa ng 
dalawang naki-apid ang kasalanan sa publiko at nasaksihan ng lahat ng 
saksi. Sa kasaysayan ng Islam, dalawa o tatlo lamang na pangyayari ang 
pinatawan ng parusa batay sa pag-amin ng nagkasala at pagkaraan lamang 
na ang mga nagkasala ay nagpumilit na sila ay patawan ng kaukulang 
parusa. Ang parusang ito ay nagpapahiwatig kung gaano kalubha ang 
kasalanang pakikiapid. Ito ay naglalayon na panatilihin ang dangal mula 
sa pagkadungis at pangalagaan ang mga tao at ang kanilang mga dangal 
laban sa katiwalian, at ang lipunan mula sa hidwaan at mga sakit, at ang 

181 


islamland 

kanilang lahi laban sa dungis at alinlangan sa mga bagay na nauukol sa 
pamana at kakayabang pag-aasawa. Ang Sugo ng Allab (^) ay nagsabi: 

“Kung ang kasalanang pangangalunya ay lumaganap mula sa mga 
tao sa publiko, ang mga salot at bagong mga sakit ay lalaganap din 
mula sa kanila.” (ibn Majah) 

Ang kasuklam-suklam na uri ng ganitong kasalanan ay ang ugnayang 
sekswal ng magkapatid, mag-ina o mag-ama (ineest). Isang Haditb na 
isinalaysay ni A1 Hakeem (4e) ay nagsabi ng ganito: 

“Sinumang nagkasala ng ‘ineest’ (pakiki-apid sa malapit na kamag- 
anak) ay dapat patayin.” 

Ipinagbabawal din ng Islam ang Sodomiya (ugnayang seksuwal ng kapwa 
lalaki o kapwa babae. Ang Qur’an ay nagsalaysay tungkol sa pangyayari 
na naganap sa mga mamamayang pinamunuan ni Propeta Lot Q^\): 

“Nang dumating ang Aming Kautusan, pinapangyari Namin (na ang 
bayan ng Sodom sa Palestine) ay bumaligtad (tumaob) at pinaulanan 
ng mga matitigas na bato sa itinakdang paraan. Tanda mula sa iyong 
Panginoon; at sila ay hindi nalalayo tulad ng mga makasalanan.” 

(Qur’an 11:82-83) 


Ito ay nagpapabiwatig na sinuman ang kumilos ng katulad ng mga tao sa 
panabon ni Propeta Lot (3®!) ay nararapat mag-ingat sa maaaring 
parusang igawad sa ganitong kasalanan. 

Ang Sugo ng Allab (^) ay nagsabi: 

“Mayroong apat na tao ang inihantad ang mga sarili sa galit (o 
sumpa) ng Allah bawat umaga at gabi: Ang mga lalaki na tinutularan 
ang kababaihan, ang mga babae na tinutularan ang mga kalalakihan, 
ang mga taong nakikipagtalik sa mga hayop at yaong nagkasala ng 
sodomiya.” (Tabarani) 

6. Ipinagbabawal din ng Islam ang paglustay ng mga yaman ng mga ulila 
sapagkat ito ay pagsira sa karapatan ng mga mabibinang tao. Ang 
Dakilang Allab (iSfe) ay nagsabi mula sa Qur’an ng ganito: 

182 


islamland 


“Katotohanan, yaong naglustay ng walang kabuluhan sa mga ari- 
arian (o yaman) ng mga ulila, ay kumain ng apoy sa sarili nilang 
katawan; sasakanila ang naglalagablab na Apoy.” (Qur’an4:io) 

Ang hindi kabilang dito ay ang mahirap na tagapangalaga ng isang ulila. 
Siya ay pinahihintulutang kumuha ng kaukulang bahagi ng yaman ng ulila 
para sa kanyang pangangalaga, pag-aasikaso at paglilingkod sa mga ito 
kasama na rito ang pagpapakain, pananamit at pagpapaunlad ng mga ari- 
arian sa pinakamakabuluhang kabutihan ng mga ulila. Ang Qur’an ay 
nagsabi: 

“At sinuman (mula sa mga tagapangalaga ng ulila) ang mayaman, 
siya ay hindi nararapat kumuha ng bayad sahod, nguni't kung siya 
(ang tagapangalaga) ay mahirap lamang, pinahihintulutang kumuha 
para sa kanyang sarili ng kaukulang bayad sa paraang 
makatarungan at makatuwiran (ayon sa kanyang pinagpaguran)...” 

(Qur’an, 4:6) 


Ang Sugo ng Allah (^) ay nagbigay payo na dapat pangalagaan ang mga 
ulila at pakitunguhan ang mga ito ng may kabaitan, osiya ay nagsabi: 

“Ako at ang tagapangalaga ng mga ulila ay katulad nito. Itinuro niya 
ang kanyang hintuturo at gitnang daliri (at magkadikit).” (Bukhari) 

“Kung ang isang tao ay nag-alaga ng isang ulilang Muslim at 
kanyang itinaguyod ito hanggang sa paglaki, siya ay may karapatang 
pumasok sa Paraiso hanggang hindi siya nakagawa ng walang 
kapatawarang kasalanan.” (Tirmidhi) 

Ipinagbabawal din sa isang Namumuno na dayain ang kanyang mga 
mamamayan. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Huwag isipin na hindi nalalaman ng Allah ang mga ginagawa ng 
mga makasalanan. Binibigyan lamang Niya ng maikling palugit 
hanggang sa Araw na ang kanilang mata ay nakatitig sa malaking 
takot (at sindak). (Sila ay) Madaliang sumusulong na ang kanilang 
mga leeg ay nangaghaba, kanilang mga ulo ay nakatungo sa itaas 
(nakatingin sa kalangitan), ang kanilang mga titig ay di bumabalik sa 

183 


islamland 

kanila at ang kanilang mga puso ay walang laman (mula sa pag-iisip 
ng dahil sa malaking takot).” (Qur’an 14 42-43) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Kung ang isang namumuno ay pinagkatiwalaan ng Allah (para sa 
pangangalaga ng mga tao) nguni't hindi naging matapat sa kanila, 
siya ay pagkakaitan ng Paraiso. (Sa ibang Hadith, isinalaysay ng 
ganito); Kung siya ay mamatay habang nandadaya sa kanyang mga 
mamamayan, siya ay pagbabawalang pumasok sa Paraiso.” (Bukhari) 

At siya (M) rin ay nagsabi: 

“Ang di-makatarungang namumuno ay makatatanggap ng pinaka- 
mahapding parusa sa Araw ng Paghuhukom.” (Tabarani) 

Palagian din niyang dinarasal ang ganito: 

“O, Allah, sinuman ang namahala sa aking mamamayan at naging 
mabait siya sa mga ito, (idinadalanging kong) maging mabait Kayo sa 
kanya. Nguni't kung pinagmalupitan niya ang mga ito, (nawa ay) 
maging mahigpit Kayo sa kanya.” (Musiim) 

7. Ipinagbabawal din ng Islam ang pagsaksi o pagpapahayag ng walang 
katotohanan (false witness) at panunumpa na walang katotohanan (false 
oath). Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking kasalanan na ang 
ibubunga ay maaaring kawalan ng pananampalataya. Ang Qur’an ay 
nagsabi: 

“At silang hindi nakikinig sa mga walang katotohanang pagsaksi (o 
pagpapahayag) at kung sila ay madaan sa mga masasamang gawain o 
pananalita, sila ay makikiraan ng may dangal.” (pur an 25:72) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagtanong sa kanyang mga kasamahan kung 
nais nilang malaman ang isa sa pinakamabigat na kasalanan. At nang sila 
ay sumagot ng paayon, siya ay nagsabi: 


184 


islamland 

“Ang pagbibigay katambal sa Allah (sa pagsamba), ang pagsuway sa 
magulang. At pagkaraa’y siya ay umupo at humilig at nagsabi: Mag- 
ingat sa pananalita na walang katotohanan, mag-ingat sa 
pagpapahayag ng walang katotohanan (false testimony). Patuloy 
niyang sinasabi ito ng paulit-ulit hanggang nais namin na sana ay 
nanahimik na lamang (nang dahil sa awa namin sa kanya).” (Bukhari) 

Ito ay sanhi ng siphayong idinudulot ng maling pagpapahayag sa lipunan 
kahilang na rito ang paninira ng mga karapatan ng mga tao at ang 
paglaganap ng mga di makatarungang gawa. Ito ay naghihigay pasakit sa 
sumasaksi sapagkat tinutulungan niya ito sa gawaing di makatarungan at 
sa mga hiktima ng maling pagsaksi (sa pagkakait ng kanilang kaukulang 
karapatan, maging pisikal o moral). 

8. Ipinaghahawal din ng Islam ang Sugal at Alak maging ang mga 
ipinaghahawal na gamot. Ang Qur’an ay nagsahi: 

“O kayong Mananampalataya! Ang lahat ng Khamr (inuming 
nakalalasing) at ang sugal at ang Ansab“ at ang Azlam (panghuhula 
upang hanapin ang kapalaran o pagpapasiya) ay mga gawaing 
kasuklam-suklam mula sa Satanas. Kaya, (mahigpit na) iwasan ang 
lahat ng ito upang kayo ay magsipagtagumpay. Nais iamang ng 
Satanas na maghasik ng gaiit at poot sa pagitan ninyo sa 
pamamagitan ng Khamr (mga inuming nakalalasing) at sugai at 
(nais niyang) hadlangan kayo sa pagbibigay aiaala sa Allah at mula 
sa pagtupad ng Salaah (pagdarasal). Kaya, hindi ba kayo kung 
gayon iiwas? (Qur’an5:90-91) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsahi: 

“Sinumang sumusuway sa kanyang mga magulang at gumon sa alak 
ay hindi paroroon sa Paraiso.” (Nasai’e) 


Mga hayop na kinakatay bilang pag-aalay sa mga An Nusub (mga altar na yari sa bato) na nakatayo 
sa mga pook tulad ng libingan na kung saan kinakatay ang mga hayop sa kanilang mga pagdiriwang 
sa ngalan ng kanilang mga sinasambang mga di^ois-diyosan tulad ng santo, santa, rebulto, imahen, 
anghel at iba pa. 


185 



islamland 

Upang hadlangan ang daan ng pangangalakal o pagtitinda ng mga 
inuming nakalalasing kahit hindi pa umiinom, ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsahi: 

“Sumpa $a alak, $a mga umiinom, $a mga nagbibigay, $a mga 
nagtitinda, sa mga namimili, sa mga gumagawa nito, sa mga 
nagpapagawa nito, sa mga nag-aangkat, sa mga nagpapaangkat, at sa 
tumatanggap ng halaga nito.” (Abu Dawood) 

Sa ganitong hahala, ang Islam ay nagsisikhay lamang ng pangangalaga sa 
kaisipan ng tao at damdamin na maaaring sirain nang dahil sa 
pagkagumon sa ganitong inumin. Ninanais ng Islam na ang tao ay 
manatiling marangal hilang tao na hindi nagpapakahaha katulad ng hayop 
na walang ganap na pag-iisip. Hindi maipagkakaila na ang taong gumon 
sa alak o hawal na gamot ay maaaring gumawa ng anumang paraan upang 
magkaroon ng sapat na salapi na pamhili ng alak o gamot. Ito ay maaaring 
umakay sa kanya sa iha pang masasamang hisyo. Samakatuwid, 
tinagurian ng Islam ang alak hilang ugat ng mahihigat na kasalanan. 

Tungkol sa sugal, kung ang isang tao ay nanalo mula sa sugal, kanyang 
kinain ang pinagpagurang salapi ng iha sa paraang di-makatarungan at 
ang pagkahumaling sa panalo ay magdadala sa tao upang mandaya. Kung 
siya ay matalo, siya ay naglustay ng salapi ng walang katuturan at maaari 
siyang gumawa ng iha pang masamang gawain tulad ng pagnanakaw kung 
sakaling siya ay ganap na talunan. 

9. Ipinaghahawal ng Islam ang pagnanakaw o panlolooh sapagkat ito ay 
isang paraan ng pagkuha ng ari-arian ng iha sa paraang masama. Ang 
Qur’an ay nagsahi: 

“At (para sa) lalaking magnanakaw at babaing magnanakaw, putulin 
(mula sa pulso) ang kanilang (kanang) kamay bilang kabayaran sa 
kasalanang ginawa, isang parusa bilang babala mula sa AUah. Ang 
Allah ay makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.” (Qur’an 5:38) 

Ang pagpapatupad ng ganitong parusa ay hatay sa mga sumusunod: 


186 


islamland 

1. Ang ninakaw na ari-arian ay dapat na nasa pag-iingat. Ang mga 
magnanakaw ay dapat na napatunayan na pumasok at sinira ang kaha 
upang nakawin ang laman nito. 

2. Ang dahilan o naghigay daan upang magnakaw ay hindi dahil sa 
maruhdoh na pangangailangan ng pagkain, inumin o pananamit. 
Magkagayon walang maaaring putulan ng kamay. 

3. Ang ninakaw na ari-arian ay dapat katumhas ng pamantayang halaga 
upang putulin ang kamay ng isang magnanakaw. 

Ang ilang pantas o iskolar ay nagsahi na walang pagsisisi na maaaring 
tanggapin mula sa mga magnanakaw hanggang hindi niya ihinahalik ang 
ninakaw na hagay sa may-ari nito. Nguni't kung siya ay walang salapi 
maaari siyang humingi ng paumanhin sa may-ari hago isampa ang kaso sa 
korte. Ito ang pasiya tungkol sa pagnanakaw kung ito ay hindi maiwasan. 

10. Ipinaghahawal ng Islam ang pagiging tulisan o pananamhang 
(highway rohhery) na tinatakot ang mga mapayapang mamamayan o di 
kaya ay ninanakawan. Ang Qur’an ay nagsahi: 

“Pagmasdan! Silang ipinagpalit (ipinagbili) sa maliit na halaga ang 
kanilang kasunduan sa Allah at ang kanilang pangako (panunumpa), 
sila ay walang bahagi sa kabilang buhay. Hindi sila kakausapin o 
titingnan man lamang ng Allah sa Araw ng Pagbabangong muli at 
hindi sila gagawing dalisay. Ang hantungan nila ay isang mahapdi at 
masakit na parusa.” (Qur’an3:77) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsahi: 

“Sinuman ang kumuha sa karapatan ng isang Muslim sa 
pamamagitan ng panunumpa (na walang katotohanan) ay 
isinusumpa siya ng Allah tungo sa Impiyerno at ipagkakait sa kanya 
ang Paraiso.” Ang isang tao ay nagtanong: “O, Sugo ng Allah, kahit 
ba ito ay munting halaga? Siya ay sumagot: Maging ito ay isang 
sanga ng punong kahoy.” (Musiim) 

Sapagkat ito ay nakaugnay sa pagkuha ng karapatan ng ihang tao sa 
paraang masama. 


187 


islamland 

11. Ipinagbabawal ng Islam ang Pagpapatiwakal sapagkat ayon sa Qur’an: 

“At huwag ninyong patayin ang inyong sarili, Alalahanin! Ang Allah 
ay lagi ng Maawain sa inyo. Sinuman ang gumawa nito sa 
pamamagitan ng pang-aabuso at di makatarungan, Aming itatapon 
siya sa Apoy at ito ay magaan para sa Allah.” (Qur-an 4:29-30) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Kung ang isang tao ay nagpakamatay sa pamamagitan ng patalim, 
siya ay paroroon sa Impiyerno na may patalim sa kanyang kamay na 
sinasaksak ang sarili nang walang hanggan. Kung ang isang tao ay 
nagpakamatay sa pamamagitan ng lason, ang lason ay dadalhin niya 
sa Impiyerno na iniinum niya nang walang hanggan. Kung ang isang 
tao ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paghulog ng sarili sa 
bangin, siya ay magpapatihulog sa Impiyerno nang walang hanggan.” 

(Bukhari at Muslim) 


12. Ipinagbabawal ng Islam ang kasinungalingan, pandaraya at 
panlilinlang. Ipinag-uutos ang maging matapat o makatotohanan, 
pagtupad sa mga pangako o kasunduan, ang pagsasauli sa may-ari ng 
anumang bagay na ipinagkatiwala. Binigyang babala laban sa di-pagtupad 
o pagtalikod ng mga kasunduan o pangako at ang pagkaila ng mga bagay 
na sa kanya ay ipinagkatiwala. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Huwag pagtaksilan ang AUah at ang 
Kanyang Sugo. Huwag tangkaing magtaksil sa mga nagtiwala sa 

inyO.” (Qur’an 8:27) 

Ipinag-uutos din ang pananatili ng mga lihim o bagay na dapat ilihim 
sapagkat ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Kung ang isang tao ay nagtapat sa iyo ng isang bagay at pagkaraan 
ay umalis, samakatuwid siya ay nagsabi sa iyo ng isang pagtitiwala.” 

(Abu Dawood at Tirmidhi) 


Ang Islam ay nag-aanyaya rin ng katapatan sa pagbibigay ng payo. Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 


188 


islamland 

“Ang nagbibigay ng payo ay pagbibigay tiwala.” (Abu Dawood at Tirmidhi) 

Ang pagtitiwala ay kaugnay ng pananampalataya. Ang Sugo ng Allah (M) 
ay nagsabi: 

“Walang pananampalataya sa isang kapos sa pagtitiwala at walang 
kabanalan kung walang katuparan sa kanyang pangako.” (Ahmed at 

Baihaqi) 


At siya ay nagsabi rin: 

“Mayroong apat na katangian na matatagpuan sa isang 
mapagkunwari. Kung ang isang katangian ng pagkukunwari ay 
matagpuan sa isang tao, mayroon siyang isang katangian ng 
pagkukunwari banggang ito ay kanyang talikdan. Ang apat na 
katangian ay: 

- Kapag siya ay pinagkatiwalaan, siya ay hindi nagiging matapat. 

- Kapag siya ay nagsasalita, siya ay nagsisinungaling. 

- Kapag siya ay nangako, siya ay hindi tumutupad. 

- Kapag siya ay nakipag-away, siya ay nang-aabuso.” (Bukhari at Muslim) 

Ipinagbabawal din ng Islam ang paninirang puri sapagkat ito ay 
nagpapalaganap ng galit sa mga tao ng isang lipunan. Ito ay isinalaysay 
mula sa isang Haditb: 

“Alam ba ninyo kung ano ang paninirang puri?” Sila ay sumagot: 
Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang nakakaalam ng higit. Siya ay 
nagsabi: “Ang pagsasalita ng mga bagay tungkol sa iyong kapatid na 
kanyang kinayayamutan. Ang isang kasamahan ay nagsabi: Kahit ba 
ang sinabi ay totoo? Siya ay nagsabi: Kung ang kapintasan niyaon ay 
totoo nga, magkagayon siya ay iyong inalipusta nguni't kung ito ay 
walang katotohanan, ito ay paninirang puri sa kanya.” (Bukhari atMusiim) 

13. Ipinagbabawal ng Islam ang inggit o paninibugbo sapagkat inilalantad 
nito ang layunin na nagbibigay daan sa isang tao upang magbiganti upang 
ang kanyang paninibugbo at inggit ay maibsan. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: 


189 


islamland 

“Siya ay malinis ang puso, isang makatotohanan.” Sila ay nagtanong: 
‘Aming nauunawaan ang makatotohanan nguni't anong ibig sabihin 
ng malinis ang puso?’ Siya ay nagsabi: “Ito ay nangangahulugan ng 
matuwid, mabuting tao na ang puso ay malaya sa mga kasalanan, sa 
di makatarungan, sa mga masasamang hangarin at paninibugho.” 

Ipinaliwanag ng Sugo ng Allah (^) ang magiging bunga ng inggit at 
paninibugho na nagiging daan ng pagkamuhi at pangangalit. Siya ay 
nagsabi: 

“Iwasan ninyo ang inggit, dahil ang inggit (o paninibugho) ay 
sumisira sa mabubuting gawa katulad ng apoy na tumutupok ng 
kahoy.” 

Ipinagbabawal ng Islam ang paghihiwalay o pagtalikod sa kapwa katulad 
ng pagsasalaysay ng Sugo ng Allah (^): 

“Huwag putulin ang ugnayan sa isa’t isa, huwag maghasik ng inggit o 
masamang hangarin sa bawat isa, O kayong alipin ng Allah- maging 
magkakapatid sa bawat isa. Hindi pinahihintulutan sa isang Muslim 
na manatiling galit at malayo (ang loob) sa kanyang kapatid ng higit 
sa tatlong araw.” (Bukhan at Muslim) 


14. Ipinagbabawal ng Islam ang Pagsumpa katulad ng salaysay ng Sugo 
ng Allah (^): 

“Ang mga taong namihasa sa pagsumpa (eursing) ay hindi bibigyan 
ng tagamapagitan o saksi sa Araw ng Pagbabangong Muli.” (MusUm) 

Kahit sa mga hindi Muslim, ang Muslim ay nararapat ipagdasal ang mga 
ito sa Dakilang Allah para sa kanilang patnubay sa tuwid na landas at 
ipinag-uutos din na iwasan ang pagsumpa (eursing) sa kanila. Ayon kay 
Abu Hurayrah (4») ang Sugo ng Allah (M) ay may taong nagsabi sa kanya: 
‘O Sugo ng Allah (^), isumpa o idalangin mo sa Allah (5i) ang mga 
walang paniniwala. Siya ay sumagot: 

“Ako ay isinugo hindi upang sumpain ang sinuman kundi ako ay 
isinugo bilang Awa (o Habag).” (Musiim) 


190 


islamland 


15. Ipinagbabawal ang pagiging maramot sapagkat isinasaalang alang ng 
Islam ang yaman bilang pagmamay-ari ng Allah (3i) at ito ay 
ipinagkatiwala lamang ng Dakilang Allah sa tao upang gugulin sa 
kanyang sarili, sa kanyang pamilya at kamag-anakan at mahihirap. At ang 
nangangailangan na kapatid ay may karapatang bahagi nito. Ang Sugo ng 
Allah (#) ay nagpahiwatig ng kasalanan ng isang kuripot o maramot: 

“Walang mandaraya, walang maramot o manunumbat ang maaaring 
pumasok sa Paraiso.” (Tirmidhi) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagbigay paliwanag sa magiging bunga o 
kahihinatnan ng pagiging maramot o kuripot sa pagsasalaysay ng isang 
Hadith: 

“Iwasan ang gawang di makatarungan at kalupitan sapagkat sa Araw 
ng Paghuhukom ang ganoong gawain ay magiging malaking 
kadiliman at pangalagaan ang inyong sarili sa karamutan o 
kakuriputan sapagkat maraming nawasak na lipunan ng mga 
nagdaang panahon nang dahil dito. Ang karamutan ay nagbibigay 
daan sa pagdanak ng dugo at nagtuturing sa mga ipinagbabawal na 
bagay bilang pinahihintulutang bagay.” (Muslim) 

16. Ipinagbabawal ng Islam ang luho at paglustay ng salapi. Ang Qur’an 
ay nagsabi: 

“At magbigay sa mga kamag-anakan ng kanilang karapatan at sa 
mga nangangailangan at naglaiakbay. Nguni't huwag maglustay (ng 
inyong yaman) sa pamamagitan ng luho (at walang katuturan) 
Katotohanan, ang naglulustay ay mga kapatid ng mga demonyo at 
ang demonyo ay walang pasalamat sa kanyang Panginoon.” (Qur’an 
17:26-27) 

At ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang Allah, ang Kataas-taasan, ay nag-uutos sa inyo na kayo ay 
maging masunurin at mabait sa inyong ina. Huwag pagkaitan (ng 
tulong) ang mga namamalimos. Huwag ilibing ng buhay ang inyong 


191 


islamland 

mga anak na babae. Hindi Niya nais sa inyo na kayo ay maging 
masalita, mapagtanong at mapaglustay ng yaman.” (Bukhari at Muslim) 

17. Ipinagbabawal ng Islam ang labis ng higpit sa larangan ng Relihiyon. 
Ang Qur’an ay nagsabi: 

“.. .Nilalayon ng Allah para sa inyo ang gaan (ng gawain). Hindi Niya 
nilalayon sa inyo ang kahirapan...” (Qur’an2:i85) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Magbigay ng magandang balita, at hindi ng masamang balita, 
gawing magaan ang mga bagay at huwag gawing mabigat o 
mahirap.” (Bukhari at Muslim) 


18. Ipinagbabawal ng Islam ang pagmamataas at makasarili. Ang Islam 
ay nagbigay babala at tuwirang ipinagbawal ang pagiging makasarili, 
pagmamayabang, pagmamataas at pagmamalaki. Ang Allah, ang Kataas- 
taasan, ay nagbigay utos sa tao ng ganito: 

“At huwag ibaling ang iyong mukha mula sa mga tao ng may 
pagmamalaki at huwag lumakad sa kalupaan ng may pangmamataas 
(at pagyayabang) Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang 
mayabang (at mapagmalaki). At maging magalang (at kaaya-aya) sa 
iyong paglalakad at ibaba ang iyong tinig. Katotohanan, ang 
pinakamatigas na tinig sa lahat ng tinig ay ang atungal ng isang 

asno.” (Qur’an 31:18-19) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagbabala laban sa pagmamayabang at 
pagmamalaki. 

“Iwasan ang pagyayabang (at kapalaluan)”. (Bukhari) 

Ipinag-uutos din na dapat iwasan ang pangmamataas o pagmamalaki 
sapagkat ayon sa Sugo ng Allah (^): 

“Sinuman na may katiting na pagmamalaki sa kanyang puso ay hindi 
makapapasok sa Paraiso.” Ang isang tao ay nagtanong: “O, Sugo ng 


192 


islamland 

Allah, ang isang tao na may ganitong pananamit at sapatos na 
mararangya. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: Ang Allah ay maganda, 
at nais Niya ang Kagandahan.” 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi rin: 

“Sinumang kinakaladkad ang pananamit sa kanyang likuran ng may 
pagmamalaki ay hindi papansinin ng Allah sa Araw ng 
Pagbabangong Muli.” (Bukhari at Muslim) 

Ipinagbabawal din ng Islam ang anumang uri ng pakikipag-away o 
hidwaan at hiwalayan. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“At maging matatag, lahat kayo (ay magkakasamang humawak) sa 
lubid ng Allah at huwag maghiwa-hiwalay...” (pur’an 3:i03) 

19. Ipinagbabawal din ng Islam ang kawalan ng tiwala at ang 
panghihinala, sapagkat ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Iwasan ang labis na panghihinala. 
Tunay na ang mga ilang panghihinala ay kasalanan...” (Qur’an49:i2) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Mag-ingat sa panghihinala sapagkat ito ang pinakasinungaling na 
pananalita.” (Bukhari) 

Ang Islam ay nagpapayo sa tao na dapat bigyang katiyakan ang isang 
balita bago ito ipalaganap. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Kung ang isang mapaggawa ng 
kasamaan ay maghatid sa inyo ng isang balita, tiyakin ang 
katotohanan nito. Maaaring inyong masaktan ang ibang tao nang 
walang kamalayan. At pagkaraan, ay inyong ikinalulungkot ang 
inyong ginawa.” (Qur’an49:6) 

20. Ipinagbabawal din ng Islam ang kawalan ng pagtitimpi at kalaswaan. 
Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 


193 


islamland 


“Ang tunay na Muslim ay hindi nang-aalipusta, hindi nanunuya, 
hindi nanunumpa (eursing) o nang-aabuso at hindi labis magsalita.” 

(Tirmidhi) 


21. Ipinagbabawal din ng Islam ang galak sa kapaitang nararanasan ng 
iyong kapatid. Ang Sugo ng Allab (^) ay nagsabi: 

"Huwag magpakita ng galak sa sakit na naranasan ng iyong kapatid 
upang ang Allah ay magkaroon ng Awa sa kanya at ikaw ay iligtas sa 
gayong pagSUbok.” (Tirmidhi) 

22. Ipinagbabawal din ng Islam sa tao ang pakikialam sa gawain ng ibang 
tao lalo na kung siya ay walang kaugnayan (sa gawaing ito). Ang Sugo ng 
Allab (M) ay nagsabi: 

“Bahagi ng magandang katangian ng isang pagiging Muslim na hindi 
niya dapat bigyang pansin ang mga bagay na walang kaugnayan sa 
kanya maging sa buhay dito o sa kabilang buhay.” (Tirmidhi) 

23. Ipinagbabawal din ng Islam ang Pangangalit. Ang Qur’an ay nagbigay 
liwanag tungkol dito: 

“At silang umiiwas sa mabibigat na kasalanan at sa bawal na 
pakikipagtalik at kung sila ay nagagalit, sila ay nagpapatawad.” 

(Qur’an 42:37) 


At ang isa pa: 

“...Iwaksi ang (gawaing) masama sa pamamagitan ng paggawa ng 
higit na mabuti, (i.e.: Ipinag-uutos ng Allah sa mga 
mananampalataya na maging matiisin sa oras ng pangangalit, at 
pagpaumanhin ang mga taong gumagawa ng di kanais-nais), kaya 
alalahanin! siya na sa pagitan niya at ikaw na may galit ay magiging 
malapit na magkaibigan.” (Qur’an4i :34) 

Si Ibn Abbas (4») ay nagpaliwanag: 


194 


islamland 

“Ano ang ibig sabihin ng pagtitiis sa panahon ng pangangalit, 
pagpapatawad pagkaraan ng pagdaramdam? Kung sila ay umasal ng 
mahusay, pangangalagaan sila ng Allah at ang kanilang kaaway ay 
susuko sa kanila na tila ba mga kaibigan.” (Imam Bukhari) 

Si Abu Hurayrah (4») ay nagsalaysay na ang Sugo ng Allah (^) ay 
hiningan ng payo ng isang tao, siya ay nagsabi: 

“Huwag kang magalit. Nang ang tao ay inulit ang tanong: Siya ay 
nagsabi ng maraming uiit: Huwag kang magalit.” (Bukhari) 

Ipinagbabawal din ng Islam ang paghamak sa kapwa tao. Ang Qur’an ay 
nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Huwag ang iiang pangkat sa inyo ay 
hamakin ang ibang pangkat, maaaring sila ay higit na mabuti kaysa 
sa mga unang pangkat. Huwag ang ilang kababaihan ay hamakin ang 
ibang pangkat ng kababaihan, maaaring sila ay higit na mabuti kaysa 
sa mga unang pangkat. Huwag alipustain ang bawat isa sa inyo at 
huwag insultuhin ang iba (sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng 
ibang bansag)...” (Qur’an49:ll) 

Ipinagbabawal ng Islam ang anumang uri ng pagkamkam sapagkat ito ay 
di makatarungan at ito ay tiwali sa lipunan. Ang Sugo ng Allah (M) ay 
nagsabi: 

“Itinakda ng Allah ang Apoy (bilang parusa) sa taong kumamkam sa 
ari-arian ng ibang Muslim sa pamamagitan ng pagpapahayag ng 
kasinungalingan. At siya ay pagkakaitan ng Paraiso. Ang Kasamahan 
ng Sugo ng Allah ay nagsabi: ‘Kahit ba ito ay maliit lamang?’ Ang 
Sugo ng AUah ay nagsabi: “Kahit ito ay isang sanga lamang ng isang 
kahoy.” (Muslim) 

24. Ipinagbabawal din ng Islam sa isang Hukom ang paggawa ng di 
makatarungan maging siya ay mahusay o marunong sapagkat ang isang 
Hukom sa Islam ay itinuturing na isang responsableng tao para sa 
pagpapatupad ng Shariah. Kaya siya ang naatasang pairalin ang batas at 
hindi siya ang gumagawa ng batas. Samakatuwid, kung siya ay nakagawa 


195 


islamland 

ng di makatarungan, kanyang pinagtaksilan ang lipunang kanyang 
kinasasaniban. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“...Sinuman ang naghusga (o humatol) ng hindi batay sa ipinahayag 
ng Allah, sila yaong mga hindi sumasampalataya.” (Qur’an 5:44) 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang mga Hukom ay tatlong uri: Isa sa Paraiso at dalawa sa 
Impiyerno; 1) Ang isang Hukom na nakaaalam ng katotohanan at 
nagbigay ng tamang paghusga. Siya ay paroroon sa Paraiso. 2) Ang 
isang Hukom na nakaaalam ng katotohanan at lumihis mula sa 
katarungan. Siya ay paroroon sa Impiyerno. 3) Ang isang Hukom na 
nagbigay ng paghusga nang walang kaalaman. Sila ay nagtanong: 
Ano ang kasalanan ng isang walang alam na hukom. Siya ay 
nagkasala sapagkat hindi siya dapat maging hukom hanggang siya ay 
maalam na tao.” (Hakeem) 

25. Ipinagbabawal ng Islam ang kawalan ng pitagan sapagkat ito ay 
nagpapahiwatig ng kawalan ng dangal at inaayunan ang mga labag o 
ipinagbabawal. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Tatlong uri ng tao ang pagkakaitan ng Paraiso: Ang taong gumon sa 
alak, ang taong sumusuway sa kanyang mga magulang at ang taong 
pinahihintulutang makipag-apid ang kanyang asawa sa iba.” (Nasai’e) 

26. Ipinagbabawal ng Islam ang paggaya ng lalaki sa katauhan ng isang 
babae gayun din naman ang babae na pamarisan ang katauhan ng isang 
lalaki. 

Sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (M) siya ay nagsabi: 

“Isinusumpa ng Sugo ng Allah ang mga lalaking tinutularan ang mga 
babae at ang mga babaeng tinutularan ang mga lalaki.” (Bukhari) 

27. Ipinagbabawal ng Islam ang panunumbat pagkaraang gumawa ng 
kabutihan sa kapwa. Kapag ang isang tao ay nanumbat pagkaraang 
gumawa ng kabutihan o magandang loob sa kanyang kapwa ito ay isang 


196 


islamland 

daan upang masaktan ang damdamin ng taong ginawan ng kabutihan. Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Iwasan ang panunumbat sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa 
kabutihang ginawa sa kanila sapagkat nawawalan ng kabuluhan ang 
pasasalamat at nawawalan ng halaga ang gantimpala (mula sa 
Allah).” 

Pagkaraan ay binigkas niya ang isang talata ng Qur’an na may ganitong 
aral: 

“O, kayong mananampalataya. Huwag hayaang ang inyong 
kawanggawa ay mawalan ng saysay sa pamamagitan ng panunumbat 
0 pagmamarali ng iyong kabaitan...” (Qur’an2:264) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi rin: 

“Ang sinumang bumawi ng handog (na ipinagkaloob sa iba) ay 
katulad ng aso na kumakain ng sariling isinuka.” (Bukhari at Musiim) 


197 


islamland 


Ang Mga Kautusan 

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga kautusan ng Islam: 

1. Ang Islam ay nag-aanyaya nang ganap na katamngan maging sa 
pananalita at sa gawa. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Alalahanin! Katotohanan, Ang Allah ay nag-uutos ng Al-Adl 
(katarungan at pagsamba sa Allah lamang) at Ihsan (pagsasagawa 
ng inyong mga tungkulin sa Allah nang may kataimtiman at 
katapatan), nang ganap para sa (kasiyahan) ng Allah at naaayon sa 
Sunnah ng Sugo ng Allah at magbigay ng tulong sa mga kamag-anak 
at pagbabawal ng AI Fasha (mga makasalanang gawa tulad ng 
pangangalunya at ibang pang malalaswang pakikipag-ugnayan) at 
AI Munkar (mga makasalanag Gawain ukol sa kawalan ng 
pananalig sa Allah at AI Baghy (lahat ng uri ng pang-aabuso at 
pang-aapi). Kayo ay Kanyang binigyan ng babala upang sakali kayo 
ay magbigay pansin (tumalima).” (Qur’an i6:90) 

Si Abu Bakr (4e), ang unang pinuno (Khalita) pagkaraang mamatay ang 
Sugo ng Allab (^), nang tanggapin niya ang tungkulin bilang pinuno 
(Khalita) ay nagsabi: 

“Yaong inyong itinuturing na malalakas ay mahihina para $a akin 
hanggang kuhanin ko ang kanilang karapatan at ang mga mahihina 
ay malalakas sa aking paningin hanggang maipagkaloob ko sa 
kanilang ang kanilang mga karapatan. Sumunod kayo sa akin 
hanggang ako ay nakikita ninyo sumusunod sa Allah sa pagtataguyod 
ng inyong mga pamumuhay (o gawain).” 

Ang katarungan ay kailangan maging sa panahon ng pagsasaya o 
kalungkutan, sa mga Muslim o di Muslim. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“...At huwag hayaang ang galit (o pagkamuhi) sa kaninumang tao 
ang magbunsod sa iyo upang makipag-ugnayan nang di- 
makatarungan. Makipag-ugnayan nang makatarungan, yaon ay 
malapit sa kabanalan...” (Qur’an5:8) 


198 


islamland 

Ang katarungan ay kinakailangan sa pakikipag-ugnayan sa mga kamag- 
anakan at di-kamag-anak. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“...At kailan man na ipagkaloob ang inyong salita (paghatol sa 
pagitan ng dalawang tao o magbigay ng pagpapahayag) magsalita ng 
katotohanan maging sa malapit ninyong kamag-anakan at tuparin 
ang inyong kasunduan sa Allah. Ito ay ipinag-uutos sa inyo upang 
kayo ay (matutong) makaalala.” (Qur’an6:i52) 

Ang Dakilang Allah ay nag-uutos din sa atin na gamitin ang lakas kung 
kinakailangan upang ipatupad ang katarungan. Siya ay nagsabi: 

“Tunay na Aming ipinadala ang Aming Sugo na may (dalang) 
maliwanag na katibayan at ipinahayag sa kanila ang Kasulatan at 
ang Batayan upang mapanatili ang katarungan sa Sangkatauhan. At 
Aming ipinagkaloob ang bakal na may dalang tibay na 
kapangyarihan (hinggil sa digmaan) at iba pang kabutihan para sa 
mga tao...” (Qur’an 57:25) 

Si Imam Ibn Taymiyah (4e) ay nagsabi: 

“Ang pagpapadala ng Sugo at kasulatan (kapahayagan) ay nakalaan 
para sa tao upang isagawa ang kanilang mga tungkulin na ipinag- 
uutos ng Allah batay sa katarungan. Sinuman ang lumihis mula sa 
Aklat siya ay dapat ituwid sa pamamagitan ng bakal (lakas).” 

2. Ang Islam ay nanghihikayat na maging mabait at maalalahanin 
sapagkat ito ay naglalarawan ng tunay na pagmamahal at pagkakapatiran 
na may magandang bunga sa lipunan, sa pamamagitan ng pagpapaunlad 
ng ugnayan sa pagitan ng mga kasapi ng lipunan at nagnanais na 
maglingkod sa isa’t isa nang may katapatan. Ang Qur’an ay nagbigay 
papuri sa isang tao na binigyang pansin ang iba kaysa sa sarili sa bagay na 
kabaitan at kapakinabangan. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“At (may nakalaang bahagi din) sa mga naunang manirahan (sa 
Madinah) at yumakap sa pananampalataya, minamahal nila yaong 
nagsilikas patungo sa kanila, at walang paninibughong nadarama sa 
kanilang kalooban hinggil sa anumang (bagay na) ipinagkaloob sa 


199 


islamland 

kanila (mula sa labi ng [tribu ng] Banu An-Nadir), at sila ay 
nagparaya sa kanila (mga Muhajir) nang higit sa kanilang mga 
sarili bagama’t sila ay nagdaranas ng paghihikahos. At sinuman ang 
nakaligtas laban sa sariling kasakiman ay katiyakang sila yaong 
magtatagumpay.” (Qur’an 59:9) 

3. Nag-aanyaya na panatilihin ang magandang ugnayan o samahan at 
binabalaan laban sa masamang pangkat ng tao. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagbigay ng magandang halimbawa na ipinapalwanag ang mabuting 
bunga ng pagkakaroon ng magandang ugnayan: 

“Ang kahalintulad ng pagkakaroon ng magandang ugnayan at 
masamang ugnayan ay tulad ng isang pabango at ng isang umiihip sa 
kalan ng apoy. Ang nagmamay-ari ng pabango ay maaaring may 
bumili sa kanya o di kaya ay maamoy man lamang ang kanyang 
kabanguhan. Tungkol naman sa umihip ng apoy sa kalan, maaaring 
sunugin ang inyong damit o maaaring malanghap ninyo ang 
(mabahong) usok mula sa kalan ng apoy.” (Bukhari) 

4. Ang Islam ay nanghihikayat ng pagmamalasakit at pagpupunyaging 
pagkasunduin ang tao sa gitna ng pagkakahidwaan. Ang Qur’an ay 
nagsabi: 

“Walang higit na kabutihan ang kanilang lihim na pagpupulong 
maliban sa kanya na nag-aanyaya ng kawanggawa o kabaitan o 
kapayapaan mula sa mga tao at sinuman ang gumawa ng ganoon na 
may layong bigyang kasiyahan ang Allah, ipagkakaloob Namin sa 
kanya ang Dakilang gantimpala.” (Qur’an4:ii4) 

Ang mabuting pagkakasundo sa pagitan ng mga tao ay nagbibigay ng 
mataas na antas ng karangalan na ang kahalagahan o katumbas na 
gantimpala ay hindi bababa sa antas ng gantimpalang tulad ng pagdarasal, 
pag-aayuno at iba pang uri ng pagsamba. Sa kahalagahan nito, ang Sugo 
ng Allah (#) ay nagsabi: 

“Maaari ko bang sabihin sa inyo ang isang bagay na ang antas ay 
higit kaysa sa pag-aayuno, pagdarasal, at kawanggawa? Ito ay ang 


200 


islamland 

pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao sapagkat ang hidwaan ay 
siyang sumisira (sa magandang ugnayan) ng Deen (o lipunan).” 

Pinahihintulutan ng Islam ang pagsisinungaling sa kaso ng pagkakasundo 
ng dalawang taong may hidwaan upang ang puso ng hawat isa ay 
magkaroon ng pagmamahal sa isa’t isa at pangalagaan sila mula sa pag- 
aaway at paghihiwalayan. 

“Hindi ko itinuturing na isang pagsisinungaling kung ang isang tao 
ay may layunin para sa kapayapaan (ng dalawang magkaaway), at sa 
panahon ng digmaan, at sa mag-asawa (upang mapanatili ang diwa 
ng pagkakasundo at pagmamahalan).” (Abu Dawood) 

At sinahi rin niya ang ganito: 

“Hindi sinungaling ang isang nagdala ng kapayapaan $a pagitan ng 
dalawang tao kung siya man ay nagsahi o nag-ugnay ng magandang 
salita (sa iha).” (Muslim at Bukhari) 

5. Ang Islam ay nag-utos na mag-anyaya ng kahutihan at maghawal ng 
kasamaan sa lahat ng paraan ayon sa kakayahan sapagkat ito ay 
makapangangalaga lahan sa di- makatarungan, katiwalian, pagkawala ng 
karapatan at pangingihahaw ng di pagkilala o pagsunod sa hatas. Ang 
panghihikayat upang gumawa ng kahutihan at paghahawal ng kasamaan 
ay nagtuturo sa mga walang kaalaman, ginigising ang mga taong 
nagpapahaya sa kanyang tungkulin sa Dakilang Allah, naghihigay aral sa 
mga gumagawa ng kasamaan at tumutulong sa mga mahuhuti. Ang 
Qur’an ay nagsahi: 

“...Magtulungan ang hawat isa tungo sa kahutihan at hanal na 
tungkulin. Huwag magtulungan sa paggawa ng kasalanan at 
pagSUWay (sa Allah)...” (Qur’an5:2) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsahi: 

“Sinuman $a inyo ang nakapansin ng anumang kasamaan, dapat niya 
itong ituwid sa pamamagitan ng kanyang kamay. At kung hindi niya 
magawa, dapat niyang ipaghawal ito sa pamamagitan ng kanyang 


201 


islamland 

dila. Kung hindi niya magawa ito, dapat niyang ituring ito sa 
kanyang puso bilang kasamaan; at ito ang pinakamababang antas ng 
pananampalataya.” 

Ang Qur’an ay nagpahayag ng kaparusahan para sa mga nagpapabaya ng 
kanilang tungkulin: 

“Yaong mga Angkan ng Israel na hindi naniniwala ay isinumpa sa 
pamamagitan ng dila ni David at ni Hesus, anak ni Maria. Sapagkat 
siia ay laging sumusuway, naghihimagsik at palagiang 
nagmamalabis.” (Qur’an 5:78) 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagpaliwanag kung ano ang kahihinatnan o 
ibubunga ng di-pagtalima sa panghihikayat na gumawa ng kabutihan at 
magbawal ng mga kasamaan ayon sa isang Hadith: 

“Ang kahalintulad ng isang tao na tumatalima at sumusunod sa 
kautusan ng Allah at ang isang tao na sumusuway sa hangganang 
itinakda ay katulad ng mga pasahero ng isang sasakyang dagat 
(barko) na nagpasiya kung sino ang dapat manatili sa itaas at kung 
sino ang mananatili sa ibabang bahagi ng sasakyan (barko). Yaong 
nasa ibabang bahagi ay kailangang dumaan muna sa itaas upang 
sumalok ng tubig na nagiging sanhi ng pang-aabala ng mga nasa itaas 
na bahagi ng barko. Kaya, sila ay nagmungkahi sa mga nananatili sa 
itaas na bahagi ng barko na pahintulutan silang gumawa ng butas sa 
ilalim na bahagi ng barko at sumaiok ng tubig roon na walang pang- 
aabala sa mga nasa itaas. Kung ang mga nasa itaas ay hahayaan o 
pahihintulutan ang mungkahi ng mga nasa ibaba, maaari silang 
magkaroon ng sakuna na magiging sanhi ng kanilang kapahamakan, 
nguni't kung ito ay hindi nila pahihintuiutan sa kanilang baiak, sila 
ay magiging ligtas sa anumang kapahamakan.” 

Magkagayonman, ang Islam ay nagtakda ng mga alituntunin sa 
panghihikayat na gumawa ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ang 
mga sumusunod ay ilan sa mga alituntunin: 

1. Ang sino mang gumagawa ng tungkuling ito ay nararapat na may 
kaalaman kung ano ang dapat ipagbawal o pinahihintulutan. 


202 


islamland 


2. Ang kanyang paraan ng pagbabawal ng kasamaan ay hindi dapat 
maging sanhi ng isa pang malaking kasamaan. 

Hindi niya dapat gawin kung ano ang kanyang ipinagbabawal at hindi 
niya dapat pabayaan kung ano ang pinag-aanyaya niya sapagkat ayon sa 
Qur’an: 

“O, Kayong mananampalataya! Bakit ninyo sinasabi yaong hindi 
ninyo ginagawa? Ito ang pinakamumuhi sa paningin ng Allah na 
inyong sinasabi ang hindi ninyo ginagawa.” (Qur’an6i:2-3) 

Siya ay nararapat na maging mahinahon at mabait kung siya ay 
nanghihikayat o nag-aanyaya ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. 
At dapat handa niyang pasanin kung ano man ang ibubunga ng 
panghihikayat o pagbabawal niya sapagkat ang Allah (5i) ay nagsabi: 

“...At mag-anyaya ng kabaitan at magbawal ng di-makatarungan at 
magtiis kung ano ang (maaaring) ibunga nito sa iyo. Katotohanan! Ito 
ang ilang mahahalagang kautusan ng Allah na itinatagubilin nang 
walang pasubali.” (Qur’an31:17) 

3. Siya ay hindi dapat humantong sa panghihinala sa iba upang kanyang 
matagpuan ang mga masasamang gawain. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya, iwasan ang iabis na panghihinala...” 

(Qur’an 49:12) 


4. Ang Islam ay nag-uutos ng magandang asal. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: 

“Mula sa mga Muslim, ang may tagiay na ganap na 
pananampalataya ay yaong ang may mabuting asal at 
pinakikitunguhan ang asawa nang may kabaitan.” 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi kung ano ang gantimpala ng isang tao 
na may magandang asal o pag-uugali: 


203 


islamland 

“Sa Araw ng paghuhukom, ang pinakamamahal at pinakamalapit sa 
akin hinggil sa aking pangkat ay yaong mga tao na may kagandahang 
asal at pag-uugali, at yaong mula sa inyo na kung magsalita ay may 
lakip ng pagmamahal. At silang Mutafaihiqoon (mayayabang at 
palasuway ang pinakamalayo sa akin sa Araw ng Paghuhukom.” Ang 
mga kasamahan ng Sugo ng Allah ay nagtanong: ‘Ano ang ibig 
sabihin ng “Mutafaihiqoon”?’ Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sila 
yaong mapagyabang o mapagmalaki.” (Tinnidhi) 

5. Ang Islam ay nag-uutos din ng pagbibigay ng tapat na pagpapayo. Sa 
diwa at kahulugan nito, ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang (batayan ng) pananampalataya ay katapatan.” Kaming mga 
kasamahan ng Sugo ng Allah ay nagtanong: ‘O Sugo ng Allah! Para 
kanino (ang katapatan)?’ Siya ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sa 
Allah, sa Kanyang Aklat (Ang Qur’an), sa Kanyang Sugo at sa mga 
Muslim, maging sa namumuno at sa mga mamamayang Muslim.” 

(Muslim) 


Ang katapatan sa Dakilang Allah ay magkakaroon ng kaganapan sa 
pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, pagsamba lamang sa Kanya at 
wala ng iba pa, at huwag magbigay ng anupamang kaugnay o katambal 
bukod sa Kanya. Pagpapahayag na Siya ay malayo sa anumang 
kakulangan hinggil sa Kanyang mga Pangalan at Katangian, na Siya ang 
tagapanustos ng lahat ng Kanyang nilikha. Ano man ang Kanyang naisin 
ay mangyayari at matutupad at anuman ang hindi Niya naisin ay hindi 
magaganap. At ang pagtalima at pagsunod sa lahat ng Kanyang Kautusan 
at pag-iwas sa lahat ng Kanyang ipinagbabawal. 

Ang katapatan sa Kanyang Aklat, ang Qur’an, ay magkakaroon lamang ng 
tunay na kahulugan sa pamamagitan ng paniniwala na ito ay Salita ng 
Allah (iS%) na ipinahayag Niya at ito ay Huli sa lahat ng Banal na 
Kasulatan. Na ang lahat ng batas na matutunghayan sa Qur’an ay 
katotohanan. Na ang lahat ng ipinagbabawal ng Qur’an ay tunay na bawal 
at isinasaalang-alang ito bilang matuwid na Landas at isang pamamaraan 
ng buhay para sa Muslim. 

Ang Katapatan sa Kanyang Sugo (^) ay magkakaroon lamang ng 
katuparan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinag-uutos, ang 

204 


islamland 

maniwala kung ano ang kanyang sinasabi, ang pagtalikod sa mga bagay 
na kanyang ipinagbabawal, ang pagmamahal at paggalang sa kanya, ang 
pagtupad sa kanyang mga Sunnah at pagpapalaganap nito sa lahat ng tao. 

Ang Katapatan sa mga Namumuo ay magkakaroon lamang ng tunay na 
diwa at kahulugan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila habang sila ay 
nag-uutos ng kabutihan, pag-iwas laban sa paghihimagsik sa kanila, 
pagbibigay ng payo sa paraang maayos at kaaya-aya. At pagbibigay 
paalala sa mga karapatan ng iba. 

Ang katapatan sa mga mamamayang Muslim ay magkakaroon lamang na 
kaganapan sa pamamagitan ng pamamatnubay sa kanila kung ano ang 
mabuti para sa kanila sa larangan ng relihiyon at pamumuhay. Ang 
pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng kawanggawa at anumang 
pangangailangan nila, pangangalaga sa kanila dahil sa mga kapinsalaan, 
pagmamahal sa kanila kung anong pagmamahal sa sarili atpakikitungo sa 
kanila ng maayos, kung anong pakikitungo ang nais sa sarili. 

Ang Islam ay nag-aanyaya ng pagiging mapagbigay at maalalahanin 
sapagkat ito ay nagbibigay ng daan sa pagkakaroon ng mga kaibigan at 
pagmamahalan. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Dalawang katangian ang minamahal ng Allah, ang magandang pag- 
uugali at pagkamatulungin (mapagbigay) at ang dalawang katangian 
na kinamumuhian ng Allah: ang masamang pag-uugali at 
karamutan. Kung nais ng Allah na bigyan ng pagpapala ang 
Kanyang alipin, ginagamit niya ito upang matupad ang 
pangangailangan ng mga tao.” 

Ang batayan tungkol sa pagiging mapagbigay at matulungin ay inihayag 
ng Qur’an: 

“At huwag hayaang ang inyong kamay ay magapos (tulad ng isang 
maramot) sa inyong leeg o di kaya ay mabuksan ito nang ganap 
(tulad ng isang mapaglustay), upang kayo ay hindi magsisi at 
magdaraop.” (Qur’an 17:29) 


205 


islamland 

Ang Dakilang Allah ay nagbabala laban sa paglustay ng kayamanan at 
lumagpas sa hangganan ng katamtamang paggugol. Siya ay nagsabi: 

“At ang magbigay sa mga kamag-anakan ng kanilang karapatan at sa 
mga nangangailangan at naglalakbay. Nguni't huwag maglustay (ng 
inyong yaman) sa pamamagitan ng luho (at walang katuturang 
layaw) Katotohanan, ang naglulustay ay mga kapatid ng mga 
demonyo at ang demonyo ay walang pasalamat sa kanyang 
Panginoon.” (Qur’an 17:26-27) 

Ang Islam ay nag-aanyaya ng Habag at Awa sapagkat ayon sa Sugo ng 
Allah (M)' 

“Yaong maawain ay karapat-dapat sa awa (at habag) ng Allah. 
Maging maawain sa lahat ng nasa lupa at ang Allah ay maaawa sa 

iyo.” (Abu Dawood at Tirmidhi) 

Ang Islam ay nag-aanyaya rin ng kabaitan at kahinahunan, pagiging 
maginoo (para sa kalalakihan) o kahinhinan (para sa mga kababaihan). 
Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“Kung may kahinahunan, pinagaganda nito ang isang bagay at kung 
kanino man ito naagaw, tunay na inagaw sa kanya ang ganda (ng 
katangiang ito).” (Muslim) 

Nag-uutos din ang Islam ng pananakip sa kakulangan ng kapwa at ang 
pagtulong na mapawi ang kanilang kapighatian at pagdadalamhati. 

“Sinuman ang tumulong sa kapwa Muslim sa pag-alis ng kahirapan 
niya dito sa mundo, aalisin ng Allah ang pighati sa kanya sa Araw ng 
Paghuhukom. Sinuman ang nag-alis ng kahirapan ng iba, aalisin ng 
Allah ang kahirapan niya sa mundong ito at sa kabilang buhay. 
Sinuman ang nagkubli ng pagkukulang ng ibang Muslim, ang 
kanyang mga pagkukulang ay ikukubli ng Allah sa mundong ito at sa 
kabilang buhay. Patuloy na tinutulungan ng Allah ang Kanyang 
alipin hanggang ito ay tumutulong sa kanyang kapatid na Muslim.” 

(Muslim) 


206 


islamland 

Ang Islam ay nag-uutos din ng pagtitiis kalakip ng pagsasagawa ng 
pagsamba at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“Kaya’t maghintay ng may (lakip ng) pagtitiis sa itinakda sa iyo ng 
iyong Panginoon. Sapagkat katiyakan ikaw ay lagi ng nasa Aming 
paningin...” ( Qur’an52:48) 

Ito ay maaaring pagtitiis sa anumang pangyayari ng buhay katulad 
halimbawa ng kahirapan, gutom, sakit at pangamba. Ang Qur’an ay 
nagsabi: 

“At katiyakan, Aming kayong susubukan ng bagay ng may 
pangangamba at gutom, at pagkawala ng yaman at buhay at pananim 
nguni't magbigay ng magandang baUta sa mga matatag (at matiisin). 
Na nagsasabi, kung ang masamang pangyayari ay dumating sa 
kanila: Alalahanin! Kami ay sa Allah (lamang) at Alalahanin! Sa 
Kanya ang aming pagbabalik. Sila yaong ang pagpapala ay 
ipinagkaloob mula sa kanilang Panginoon at tumanggap ng Kanyang 
Awa at sila yaong napatnubayan.” (Qur’an2:i55-i57) 

At sinabi ng Dakilang Allah kung ano ang gantimpalang kanilang 
tatanggapin ng dahil sa kanilang katatagan at pagtitiis. 

“...Katotohanan, silang matiisin (at matiyaga) ay babayaran nang 
ganap na walang pagbilang”. (Qur’an39:i0) 

Nagtuturo rin ang Islam ng pagpipigil ng galit at pagpapatawad 
(pagpapaumanhin) lalo na kung ang isang tao ay may kakayahang 
gumanti para sa sarili. Ito ay nagsisilbing daan upang maging matibay ang 
pagbubuklud-buklod ng tao sa lipunan at tumutulong na maglaho ang 
lahat ng sanhi ng galit at away. Samakatuwid, pinupuri ng Allah (5i) ang 
mga taong nag-aangkin ng ganitong pag-uugali. Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi: 

“At mag-unahan kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong 
Panginoon at para sa Paraiso na ang lawak ay abot sa mga kalangitan 
at kalupaan, inilaan para sa mga mabubuti. At silang 
nagkakawanggawa sa (sa panahon ng) kasaganaan at kahirapan; 


207 


islamland 

silang pumipigil sa kanilang pangangalit at mapagpatawad sa 
sangkatauhan; minamahal ng AUah ang mabuti.” (Qur’an3:i33-i34) 

Tinatawagan din ng Islam ang mga Muslim na harapin ang kasamaan sa 
pamamagitan ng kabutihan upang linisin ang puso mula sa pangangalit at 
pagkamuhi. Ang Qur’an ay nagsabi: 

“...Iwaksi ang (gawaing) masama sa pamamagitan ng paggawa ng 
higit na mabuti, (i.e.: Ipinag-uutos ng Allah sa mga 
mananampalataya na maging matiisin sa oras ng pangangalit, at 
pagpaumanhin ang mga taong gumagawa ng di kanais-nais), kaya 
alalahanin! siya na sa pagitan niya at ikaw na may galit ay magiging 
malapit na magkaibigan.” (Qur’an4i:34) 


208 


islamland 

ISANG SULYAP SA MGA ILANG KAUGALIAN SA 

ISLAM 

Ang Deen (relihiyon) ng Isiam ay nagpakiiaia ng iiang kaugaiian na 
ipinag-aanyaya sa Musiim na sundin upang tagiayin ang ganap na iarawan 
ng isang mabuting tao. lian sa mga ito ay ang sumusunod: 

ANG KAUGALIAN SA HAPAG-KAINAN 

1) Banggitin ang Pangaian ng Aiiah (M) (sa pagsabing 'Bismiiiah') 
bago kumain o uminom. Pagkatapos kumain at uminom ay dapat na 
magpasaiamat sa Kanya [sa pamamagitan ng pagsabing 'Aihamduiiiiah' 
(papuri at pasasaiamat ay para sa Aiiah (iS%)] . Kaiiangang unang kainin 
ang nasa inyong harapan (at hindi ang nasa harap ng iba), at gamitin ang 
kanang kamay kapag kumakain, sapagka't ang kaiiwang kamay ay 
karaniwang ginagamit sa pagiiiinis ng mga marurumi (tuiad ng maseiang 
bahagi ng katawan pagkatapos gumamit ng paiikuran at ibang katuiad 
nito). 

Si 'Umar bin Abi Saiamah (4e) ay nagsabi; 'Noong ako ay bata pa, ako ay 
nasa hapag-kainan sa ioob ng pamamahay ng Propeta ng Aiiah (M), at ang 
aking kamay ay umaabot ng pagkain sa iahat ng pinggan (habang 
kumakain). Kaya ang Propeta ng Aiiah (^) ay nagsabi sa akin; 

"O bata, banggitin mo ang Pangalan ng Allah (bago magsimulang 
kumain), gamitin mo ang kanang kamay at iyong kainin muna ang 
nasa harapan mo." (Bukhari) 

2) Hindi nararapat pintasan ang pagkain maging ito man ay hindi 
nakasisiya sa paniasa. Si Abu Hurairah (4») ay nagsabi; 

"Ang Propeta ng Allah ay hindi kailanman namintas sa anumang 
pagkain. Kung nais niya ito, ito ay kanyang kinakain at kung hindi 
naman niya nais, ito ay kanyang hahayaan (o hindi niya kakainin)." 

(Bukhari) 


3) Iwasan ang pag-inom at pagkain nang labis. Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi: 


209 


islamland 


"... at magsi-inom nguni't huwag maging mapagmalabis, 
katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga taong Musrif (mga 
taong walang kabuluhang labis na paglulustay ng yaman)." {Qur'an7:3i) 

Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

" Walang higit na masamang lalagyan na pinupuno ng isang tao kaysa 
sa tiyan. Sapat na kumain ng ilang subo ang isang tao upang 
magkaroon ng lakas na iunat ang kanyang likod, at kung siya ay 
kakain (nang higit), samakatuwid, panatihhin ang isang ikatlong 
bahagi para sa kanya pagkain, isang ikatlong bahagi para sa kanyang 
inumin at isang ikatlong bahagi para sa kanyang maluwag na 
paghinga." (Abu Dawud) 

4) Huwag hingahan o hipan ang iniinumang lalagyan. Si Ibn Abbas ay 
nagsabi na ang Sugo ng Allah (^) ay ipinagbawal ang paghinga o pag- 
ihip sa mga lalagyang iniinuman. (Abu Dawud) 

5) Hindi nararapat na dumihan ang pagkain o inumin para sa ibang tao. 

6) Higit na nakalulugod na kumaing kasama ang ibang tao kaysa 
kumakaing nag-iisa. Ang isang tao ay nagsabi sa Sugo ng Allah (^): 

"Katotohanan, kami ay kumain nguni't hindi nabusog." Siya ay 
nagsabi: "Ikaw ba ay kumakain magkakasalo o kumakaing mag-isa." 
Siya ay sumagot: "Nag-iisa." Siya ay nagsabi: "Magkihalubilo at 
kumaing magkakasama at banggitin ang Ngalan ng Allah, at ang 
inyong (pagkain) ay pagpapalain." (ibn Hibban) 

7) . Nararapat humingi ng pahintulot kung magsasama ng iba sa isang 
paanyaya. Ang isang tao mula sa Ansar na nangangalang Abu Shu'aib ay 
nag-anyaya sa limang katao na ang isang kabilang ay ang Sugo ng Allah 
(^). Ang isang tao ay dumating na kasama nila. Ang Sugo ng Allah (^) 
ay nagsabi: 

"Itong isang tao ito ay sumama sa amin, kung ito ay pauunlakan mo, 
siya ay isasama naming pumasok; at kung hindi naman, siya ay 


210 


islamland 

pababalikin." Ang nag-anyaya ay sumagot, "Huwag (siyang umalis), 
siya ay aking pinahihintulutang sumama (sa inyo)." 


ANG KAUGALIAN SA PAGTUNGO SA PALIKURAN 

Sa pagtungo sa palikuran, nararapat pumasok na una ang kaliwang paa at 
magsabi ng; 

"Bismillah Allahumma inni a'oodhu bika min al-kubti wal- 
khaba'ith." 

Ang kahulugan ay: "Sa Ngalan Mo, O Allah, ako ay nagpapakupkop 
sa lyo mula sa mga lalaki at babaing demonyo." (Bukhari) 

Sa paglabas ng palikuran, lumabas na una ang kanang paa at magsasabi 
ng; 

"Ghulraanak." Ang kahulugan ay: "Ako ay patawarin Mo*"*." (Iniulat 
ni Ibn Hibban at ni Ibn Maajah) 

Habang nasa tawag ng kalikasan, huwag humarap sa dakong direksiyon 
ng Qiblah (ng Makkah). Si Abu Hurairah (4») ay nagsabi: 

"Katotohanan, ako ay katulad lamang ng isang ama sa kanyang 
anak. Ikaw ay hindi nararapat na humarap sa (dakong direksiyon ng) 
Qiblah at hindi rin dapat ilagay ang likod sa gawin nito (sa oras ng 
tawag ng kalikasan) at hindi rin dapat na punasan ang sarili nang 
kulang sa tatlong bato kung hindi gumagamit ng isang pirasong buto 
O dumi." (IbnMajah) 

Nararapat na ikubli ang sarili sa oras ng tawag ng kalikasan. Si labir ay 
nagsabi: "Kapag ang Sugo ng Allah ay nasa oras ng tawag ng 
kalikasan, siya ay magtutungo sa isang pook na walang nakakakita sa 
kanya." 


Sinabi ni Shiekh Albani (nawa'y kaawaan siya ng AUah); ang salaysay (Hadith) na ito ay 
mapananaligan. 


211 



islamland 

Hindi nararapat na gamitin ang kanang kamay upang maglinis ng dumi. 
Ang Propeta (^) ay nagsabi: 

"Kapag kayo ay umiinom, hindi ninyo dapat hingahan ang lalagyan 
ng inumin hahang umiinom, kapag kayo ay nasa tawag ng kalikasan, 
hindi dapat hawakan ang maselang hahagi ng katawan ng kanang 
kamay, at hindi rin dapat punasan ang sarili (maselang hahagi) ng 
kanyang kanang kamay." (Bukhari) 


ANG KAUGALIAN SA PAGHINGING PAHINTULOT 

1. Ipinagbabawal ang pagpasok sa mga ibang bahay nang 
walang pahintulot. Ang Dakilang Allah (iii) ay nagsabi: 

"O kayong mga Mananampalataya! (mga Muslim) Huwag kayong 
magsipasok sa mga tahanan malihan sa inyong sariling (tahanan) 
hanggang kayo ay humingi ng kapahintulutan at hatiin yaong nasa 
looh nito; ito ay higit na makahuhuti para sa inyo upang sakali kayo 
ay (matutong) makaalala." (Qui'an 24 27) 

2. Ang isang taong nasa loob ng pamamahay at nais pumasok sa silid. Ang 
Allah (iSi) ay nagsabi: 

"... At kung ang mga hata na kahilang sa inyo ay umahot na sa 
tamang gulang, hayaan silang humingi ng pahintulot sa nakatatanda 
sa kanila (sa gulang). (Qur an 24:59) 

Ito ay naglalayong pangalagaan at panatilihin ang mga pansariling 
karapatan o bagay na hindi dapat makita ng sinuman tulad ng sinabi ng 
Propeta (^). 

"Isang tao ay sumilip sa siUd ng Propeta mula sa isang hutas ng 
pintuan, at ang Propeta ay may tangan ng isang ngipin ng suklay 
hahang kinakamot ang kanyang ulo. Kanyang sinahi sa kanya, 
"Kung alam ko lang na ikaw ay nakasilip, sinundot ko sana ang iyong 
mata nito. Katotohanan, ang paghingi ng pahintulot ay ipinag-utos 


212 


islamland 

upang hindi makita ng sinuman (ang pansariling gawain ng isang tao 
sa sariling pamamahay)." (Bukhari) 

Huwag magpumilit sa paghingi ng pahintulot (nang higit sa tatlong ulit). 
Ang Propeta (^) ay nagsahi; 

"Ang paghingi ng pahintulot ay hanggang tatlong ulit. Kung kayo ay 
pinahintulutan, magkagayon kayo ay pumasok, kung walang 
pahintulot, magkagayon, kayo ay dapat na umalis." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Ang isang taong humingi ng pahintulot ay dapat magpakilala. Si lahir ay 
nagsahi: 

"Ako ay nagtungo sa Propeta tungkol sa utang ng aking ama. Ako ay 
kumatok sa pintuan at kanyang sinahi: "Sino yan?" Sinahi ko" "ako 
po". Siya ay sumagot, "Ako, ako!!! Na tila hindi niya naihigan [kung 
ano ang aking sinagot]." (Bukhari) 

ANG KAUGALIAN SA PAGBATING SALAAM 

Ipinag-uutos ng Islam sa lahat ng kasapi ng lipunan na maghatian ng 
Salaam (as-Salaamu A'laykum) sapagkat ito ay naghuhunga ng 
pagmamahalan at pagkakaihigan sa hawat isa. Ang Sugo ng Allah (M) ay 
nagsahi; 

"Kayo ay hindi maaaring makapasok sa Paraiso hanggang kayo ay 
hindi sumasampalataya, at kayo ay hindi magiging tunay na 
Mananampalataya hanggang hindi kayo nagmamahalan sa isa't isa. 
Aking sasahihin sa inyo ang isang hagay na kung ito ay inyong gawin, 
kayo ay magmamahalan sa isa't isa? Maghatian kayo ng 'Salaam' sa 
hawa't isa." (Musiim) 

Isang tungkulin na kung kayo ay hinati ng Salaam, nararapat na ito ay 
suklian nang gayon ding paghati o mas higit na mainam pa roon®^. Ang 
Allah (iS%) ay nagsahi,; 


Kung may bumati ng, ’As-Salaamo alaykum’, dapat siyang suklian man lang ng, 'wa 'alaykum 
As-Salaam'. Nguni't mas mainam na dagdagan ng, 'wa RahmatuUah' o kaya higit pa dito ng, 'wa 

Barakatuh'. 


213 



islamland 


" At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati 
nang higit na mainam (kaysa) rito, o di kaya'y suklian ito nang 
katumbas na pagbati..." (Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:86) 

Ipinaliwanag din ng Islam kung sino ang dapat maunang magbigay ng 
pagbati. Ang Sugo ng Allab (M) ay nagsabi: 

"Ang isang nakasakay ay nararapat na maunang bumati sa isang 
naglalakad, ang isang naglalakad ay nararapat na maunang bumati 
sa isang nakaupo, at ang maliit na pangkat ay nararapat na maunang 
bumati sa isang higit na malaking bilang na pangkat." (Bukhari) 

ANG KAUGALIAN KAUGNAY NG PAG-UPO 

Nararapat na magbigay ng pagbati sa mga naroroon sa pagtitipon, sa 
sandaling pumasok at maging sa paglisan sa pagtitipon. Ang Sugo ng 
Allab (#) ay nagsabi: 

"Sinuman sa inyo ang dumating sa isang pagtitipon, hayaang bumati 
siya sa kanila ng Salaam. Kung nakikita niya na siya ay nararapat na 
umupo, hayaan siyang maupo. Kapag siya ay tumayo (upang 
lumisan) magkagayon, nararapat siyang bumati sa kanila (ng As- 
salamu alaykum) muli, sapagkat ang isang nauna ay hindi 
nakahihigit sa kahalagahan kaysa sa iba." {Abu Dawud) 

Ang mga tao ay nararapat magbigay ng kaluwagan para sa iba. Ang 
Dakilang Allah ay nagsabi; 

"O kayong mga mananampalataya (Muslim)! Kung kayo ay pag- 
utusan na magbigay ng sapat na kaluwagan sa mga (pook ng) 
pagtitipon (magsikalat kayo) at magbigay ng puwang. Ang Allah ay 
magkakaloob sa inyo ng (sapat na) kaluwagan (mula sa Kanyang 
Awa). At kung kayo ay pag-utusang tumalima, magsitalima kayo (sa 
pagdarasal, o sa Jihad sa Landas ng Allah. Itataas ng Allah sa antas 
ng karangalan yaong sa inyo ay (tunay na) mananampalataya at 


214 



islamland 

yaong pinagkalooban ng kaalaman. At ang Allah ay Ganap na 
Nakababatid ng lahat ninyong ginagawa." (Qur'an ss ii) 

Hindi nararapat na pakiusapan ang iba na tumayo sa kanilang 
pagkakaupo upang sila ang maupo sa kanilang kinauupuan. Ang 
Sugo ng Allah ay nagsabi: "Hindi dapat patayuin ang isang tao sa 
kinauupuan nito upang ito ay kanya namang upan, bagkus nararapat 
na kayo ay magbigay kaluwagan at magkaroon ng puwang." (Musiim) 

Kapag ang isang tao ay tumayo at umalis mula sa kanyang kinauupuan, 
siya ay may higit na karapatan dito kung siya ay muling magbalik dito. 
Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: 

"Kung ang isang tao ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan at 
muling nagbaiik dito, siya ay may higit na karapatan dito (sa 
upuan)." (Muslim) 


Hindi dapat paghiwalayin ang dalawang magkasamang nakaupon 
malibang pagkaraang humingi ng pahintulot sa kanilang dalawa. Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: "Hindi pinahihintulutan sa isang tao na 
paghiwalayin ang daiawang tao (sa pamamagitan ng pag-upo sa 
pagitan ng mga ito) maliban sila ay nagbigay ng pahintuiot." (Abu 

Dawud) 


Hindi nararapat na mag-usap ng sarilinan sa sinuman sa harap ng isa pang 
tao. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Kung kayo ay tatlo, ang daiawa sa inyo ay hindi nararapat na mag- 
usap nang sarilinan na hindi kasama ang ikatio hanggang kayo ay 
makihaio sa ibang tao, sapagkat ito ay ikalulungkot niya." (Bukhari) 

Hindi nararapat na maupo sa gitna ng pangkat ng tao. Si Hudhaifah ay 
nag-ulat na sinabi ng Sugo ng Allah (^): 

"Sinuman ang maupo sa gitna ng pagtitipon (umpukan) ay 
isinumpa." (An -Nawawi) 

Ang mga tao sa isang pagtitipon ay hindi nararapat na maging abala sa 
usapang walang kabuluhan o pag-uusap na hindi nagbibigay ala-ala sa 

215 


islamland 

Dakilang Allah o anumang walang kapaki-pakinabang na bagay tungkol 
sa buhay o relihiyon. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Walang tao ang tumayo mula sa pagtitipon (umpukan) na ang 
Ngalan ng Allah ay hindi nahanggit malihan na sila ay katulad ng 
mga taong nagsitayo mula sa paligid ng hangkay ng asno, at ang 
pagtitipon ay magiging sanhi ng kalungkutan para sa kanila." (Abu 

Dawud) 


Ang isang tao ay hindi dapat gumawa ng anumang bagay na hindi 
kinalulugdan ng kanyang mga kasamahan sa pagtitipon. 

ANG MGA KAUGALIAN SA PAGTITIPON 

Isinasaalang-alang ng Islam ang damdamin ng mga tao na nagsisipagtipon 
sa alin mang pook; upang ang mga tao ay magkaroon ng sigasig na 
magtipon. Samakatuwid, itinatagubilin ng Islam sa mga tagasunod nito na 
maging malinis, na sila ay hindi nararapat na dumalo sa pagtitipon na may 
taglay na masamang amoy na nagiging sanhi na pagkayamot ng iba, at sila 
ay nararapat na dumalo na maayos ang pananamit upang sa gayon siya ay 
hindi nakaaabala sa mga tao. Itinatagubilin din ng Islam sa mga tao na 
makinig sa nagsasalita na hindi nakakaabala sa kanya at maupo sa lugar 
na makatatagpo ng puwang na hindi nakaaabala sa iba o maging sanhi ng 
pang-aabala o pananakit sa iba. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi 
tungkol sa pagtitipon sa Araw ng Biyernes (Salatul luma'ah): 

"Sinuman ang naUgo sa araw ng Biyernes, naglagay ng pahango 
(kung mayroon), isinuot ang kanyang pinakamagandang damit at 
pagkaraan ay dumalo sa Salatul luma'ah na hindi nakaahala sa 
ihang tao at nagsagawa ng rakah na kanyang makakayang gawin, at 
pagkatapos ay nanatiling tahimik nang ang Imam ay pumanhik sa 
Mimhar hanggang matapos ang pagdarasal, ang kanyang Salaah 
(pagdarasal) na yaon ay magiging kahayaran ng mga kasalanan na 
nagawa niya sa huong linggong iyon na sinundan ng pagdarasal na 

iyon." (Ibn Khuzaimah) 

Sinumang ang nagbahing, siya ay nararapat na magsabi ng "AI 
hamdulillah." At yaong nakarinig sa kanya ay nararapat magsabi ng 
"Yarhakumullahu (Kaawaan ka ng Allah (iS%). Ang nagbahing ay 
nararapat na muling suklian ng sagot sa kanila sa pamamagitan ng pagsabi 

216 


islamland 

ng :" Yahdeekumullaah wa yuslihu haalakum (nawa' patnubayan ka ng 
Allah (M) at gawing mabuti ang iyong puso, ang iyong pamumuhay at 
ang iyong mga gawain." Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: "Kapag ang 
isa sa inyo ay nagbahing, hayaan siyang magsabi ng "al Hamdulillah, at 
ang kanyang mga kapatid ay nararapat na magsabi ng "Yarhamuk- 
Allahu, at pagkatapos siya ay nararapat na magsabi ng 
"YahdeekumuIIaah wa yuslihu haalakum." (Bukhari) 

Mula sa ganitong kaugalian na siyang isinalaysay ni Abu Hurairah ( 4 »), na 
ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Kapag kayo ay naghahing, ilagay ang inyong kamay sa inyong 
mukha at gawing mahina ang inyong tinig." (Haakim) 

Kapag nakararamdam ng paghikab, nararapat nilang pigilin ito hanggang 
maaari nilang pigilin. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Katotohanan, kinalulugdan ng Allah ang paghahing nguni't 
kinasusuklaman ang paghikah. Kapag ang isa sa inyo ay naghahing 
at nagpsalamat at naghigay papuri sa Allah, karapatan ng hawat 
Muslim na nakaririnig sa kanya na magsahi ng Yarhamukallah. At 
hinggil sa paghihikah ito ay mula sa Satanas, ito ay nararapat na 
pigilin ng isang tao hanggang makakaya niya. At kung siya ay 
nakapaghikah nang may ingay tulad ng 'Aahh', ang Shaytaan ay 
hahalakhak." (Bukhad) 

Huwag dumighay sa publiko. Sinabi ni Ibn Umar (4»); 

"Nang ang isang tao na kasama ng Propeta ng Allah ay dumighay, 
sinahihan niya na ito nang ganito, 'Pangalagaan mo kami sa iyong 
pagdighay, sapagka't ang karamihan sa mga nagpapakahusog sa 
huhay dito ay makalalasap ng pagkagutom nang mahahang panahon 
sa Araw ng Pagkahuhay-Muli'." (Iniulat ni Tinnidhi) 


ANG KAUGALIAN SA PAKIKIPAG-USAP 


217 


islamland 

Ang isang tao ay nararapat na makinig nang tahimik sa nagsasalita, na 
hindi ito inaahala hanggang matapos. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsimulang magsalita sa kanyang Huling Hajj (Pilgrimahe) sa 
pamamagitan ng pagsasahi sa isa sa kanyang kasamahan. 

"Sabihin sa mga tao na tumahimik." (Bukhari) 

Ang isang tao ay nararapat na magsalita nang malinaw at magpaliwanag 
sa kanyang layon upang ang mga nakikinig ay makaunawa. Si A'shah na 
asawa ng Propeta (^) ay nagsahi: "Ang mga salita ng Propeta ay 
malilinaw kaya sinumang makarinig sa kanya ay nakauunawa sa 
kanya." (Abu Dawud) 

Ang tagapagsalita at ang mga tagapakinig ay nararapat na maging 
masayahin at kaaya-aya sa kanilang mukha at pananalita. Ang Sugo ng 
Allah (^) ay nagsahi: 

"Huwag ninyong maliitin ang anumang mabuting gawa, kahit na ito 
ay pakikipagharap sa inyong kapatid nang may kaaya-ayang 
mukha." 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsahi: 

"May (takdang) kawanggawa na dapat ipagkaloob para sa bawat 
hugpong ng bahaging katawan ng tao (bilang tanda ng pasasalamat 
sa Allah) sa bawat pagsikat ng araw. Ang humatol ng makatarungan 
sa pagitan ng dalawang tao ay isinasaalang-alang bilang 
kawanggawa, at ang magbigay ng tulong sa isang tao hinggil sa 
kanyang sasakyang hayop sa pamamagitan ng pagbuhat ng kanyang 
mga dalahin sa ibabaw nito ay isang kawanggawa at ang mabuting 
salita ay isa ring kawanggawa, at ang bawat hakbang patungong 
Masjid upang magsagawa ng pagdarasal ay isang kawanggawa at ang 
alisin ang nakapipinsaiang bagay mula sa daan ay isa ring 
kawanggawa." (Bukhari) 

ANG KAUGALIAN SA PAGBIBIRO 

Ang huhay sa Islam ay hindi tulad ng ilang maling paniniwala ng di 
Muslim na ito ay walang anumang kasayahan o paghihiro. 


218 


islamland 

Isang kasamahan ng Propeta (^) na ang pangalan ay Handalah al Usaidi 
ay nagsahi: 

"Nakasalubong ko si Abu Bakr at nagtanong: "Kumusta ka o 
Handalah? Siya ay sumagot, " Si Handalah ay naging 
mapagkunwari! Siya ay sumagot "Subhanallaah! Ano ba ang iyong 
sinasabi? Si Handalah ay nagsabi: "Kapag tayo ay kasama ng Sugo 
ng Allah, ipinaaalala sa atin ang tungkol sa Impiyerno at Paraiso, 
nguni't kapag tayo ay lumisan sa piling ng Sugo ng Allah, tayo ay 
nagiging abala sa ating mga asawa, mga anak at ari-arian at 
nakalimot tayo nang labis." Si Abu Bakr ay nagsabi" Sumpa man sa 
Allah, tunay na ang gayong damdamin ay nangyari sa akin. Kaya, 
ako at si Abu Bakr ay umalis hanggang makatagpo namin ang Sugo 
ng Allah. Ako ay nagsabi: 'si Handalah ay naging mapagkunwari O 
Sugo ng Allah. Sumagot ang Sugo ng AUah, "Paanong nangyari iyon? 
Ako ay nagsabi, O Sugo ng Allah kapag kami ay kasama mo, 
ipinaaalala mo sa amin ang tungkol sa Impiyerno at Paraiso na tila 
ba ito ay nasa aming paningin, nguni't kapag kami ay lumisan sa iyo, 
kami ay nagiging abala sa aming mga asawa, mga anak at mga ari- 
arian at nakalimot nang labis. Sa gayon, ang Sugo ay nagbigay puna: 
"Sumpa man sa Allah na Siyang may tangan ng aking kaluluwa, 
kung kayo ay mananatili sa gayong kalagayan kapag kayo ay kasama 
ko, ang mga anghel ay magsisipagbaba at babatiin ang inyong mga 
kamay sa inyong mga higaan at kapag kayo ay maglalakad, nguni't, 
O Handalah, may panahon para rito at may oras para roon (at sinabi 
niya ito nang tatlong ulit)." (Bukhari) 

Ipinaliwanag ng Sugo ng Allah (M) na pinahihintulutan ang mahuting 
pagpapaligaya at pang-aaliw upang ang tao ay maging masigla ang 
pangangatawan at kaisipan. Tinuman ng Sugo ng Allah (^) ang kanyang 
mga kasamahan ng paghihiro nang sila ay nagtanong: 

"O Sugo ng Allah, ikaw ay nakikipagbiruan sa amin?" Siya ay 
sumagaot: "Oo, nguni't ako ay hindi nagsasalita maliban kung ano 
ang tama at totoo." (Tirmidhi) 

Ang Propeta (^) ay hindi lamang umaaliw at nakikipaghiruan sa kanyang 
mga kasamahan sa pamamagitan ng hihig; manapa'y, siya ay 
nakikipaglaro sa kanila. Si Anas h. Malik (4») ay nagsahi: 'lsang Bedouin 
na nangangalang Zahir h. Haram (^^) ay naghigay ng regalo sa Propeta 

219 


islamland 

(M) at siya naman ay naghanda ng anumang bagay para sa kanya. Ang 
Propeta (^) ay nagsabi: 'Si Zahir ay ating disyerto, at tayo naman ay 
kanyang lungsod.' Ang Propeta (^) ay lumapit sa kanya habang siya ay 
nagtitinda ng kanyang mga paninda, at ang Propeta (M) ay yumakap sa 
kanyang likuran at siya ay hindi niya makita. Kaya, sinabi niya: 'Bitiwan 
mo ako!' Nang malaman niya na ito ay ang Propeta (^) na nakayakap sa 
kanya, idiniin niya ang kanyang likod sa dibdib ng Propeta! Ang Sugo ng 
Allah (^) ay nagsabi: 

'Sino ang bibili sa aliping ito mula sa akin?' Si Zahir (4») ay nagsabi: 
'O Sugo ng Allah, ako ay walang halagal' Ang Sugo ng Allah (M) ay 
sumagot: 'lkaw ay hindi itinuturing na walang halaga ng Allah!' o 
kanyang sinabi: 'lkaw ay mahalaga at mahal sa Allah.' (ibn Hibban) 

Hindi nararapat na ang pagbibiro ay nakapipinsala o nakasasakit sa 
kapwa. Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

"Hindi pinahihintulot para sa isang Muslim na takutin ang kapwa 
Muslim." (AbuDawud) 

Sinabi rin niya: 

"Hindi dapat kuhanin ng sinuman ang gamit ng kanyang kapatid 
(upang galitin siya) maging ito man ay sa pagbibiro o totoo." (Abu 

Dawud) 

Ang isang tao ay hindi nararapat magsinungaling kahit sa pagbibiro. Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Kasawian sa isang sinungaling sa kanyang pananalita upang 
magpatawa sa tao. Kasawian sa kanya!" (Abu Dawud) 

ANG KAUGALIAN SA PAKIKIRAMAY 

Ang pakikiramay ay ipinag-utos upang damayan ang pamilya ng 
namatayan at upang maging magaan ang kanilang kalungkutan at siphayo. 
Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Walang isang mananampalataya na dumamay sa kanyang kapatid 
sa sandali ng kanyang kalungkutan maliban na siya ay bibihisan ng 
Allah ng palamuti ng karangalan sa Araw ng Paghuhukom." (ibnMajah) 


220 


islamland 

Nararapat na ipagdasal ang pamilya ng namatay at patatagin sila na 
maging matiisin at ipaalala sa kanila ang gantimpala na kanilang 
matatanggap mula sa Allah (5i) sa pagiging matiisin sa oras ng kanilang 
siphayo o kalungkutan. Si Osama hin Zaid (4s) ay nagsahi: 

‘Kami ay nakaupong kasama ng Sugo ng Allah. Ang isa sa kanyang 
anak na babae ay nagpadala ng isang tao na nagsasabing dalawin siya 
sapagka't ang kanyang anak na lalaki na nakaratay. Sinabihan ng 
Sugo ng Allah ang taong ito na sabihin sa kanya (sa anak na babae): 
'Katotohanan, nasa Allah ang pagmamay-ari ng anumang Kanyang 
kinuha, at ipinagkaloob Niya ang lahat ng bagay na may takdang 
panahon. Sabihin mo sa kanya na maging matiisin at hanapin ang 
gantimpala ng Dakilang Allah. Ang kanyang anak na babae ay 
nagpadalang muli ng tao na nagsabing: 'O Propeta ng Allah! Ang 
iyong anak na babae ay nangako na ikaw ay nararapat pumunta.’ 
Ang Sugo ng Allah ay tumayo, at siya ay sinamahan nina Sa'd bin 
Ubaadah at Mu’adth bin Jabal. Ang Sugo ng Allah ay umupo sa tabi 
ng bata habang siya ay naghihingalo. Ang mata ng bata ay nanlamig 
sa kanilang kinalalagyan tulad ng mga bato. Nang makita niya ito, 
ang Sugo ng Allah ay nanangis. Si Sa'd ay nagsabi sa kanya, ‘Ano ba 
ito 'O Propeta ng Allah?’ Siya ay nagsabi: ‘Ito ay isang awa na 
inilalagay sa puso ng Kanyang mga alipin. Katotohanan, ang Allah ay 
Mahabagin sa mga mahabagin sa iba pa.’ (Bukhan) 

Nararapat na ipanalangin sa Allah (iS%) na kahabagan ang namatay. Si 
Imam Ash Saafi'I ay nalulugod sa isang nagsabi sa pamilya ng namatayan 
ng ganito: 

"Naway ipagkaloob sa iyo ng Allah ang malaking gantimpala, igawad 
sa iyo ang pagtitiis, at kapatawaran ng iyong namatay (na kamag- 
anak)." 

Nakabubuti na sila ay ipaghanda ng pagkain. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: 

"Ipaghanda ng pagkain ang pamilya ni Ja'far, sapagkat isang 
pangyayari ang dumating sa kanila na naging sanhi ng kanilang 
pagiging abala." (Abu Dawud) 


221 


islamland 


ANG KAUGALIAN SA PAKIKIPAGTALIK SA ASAWA 

At sinabi ng Propeta Muhammad (^); 

"Sinuman ang may hangaring sumiping sa asawa at nagsabi (bago 
makipagtalik) ng; 'Sa Ngalan Mo, O Allah! pangalagaan Mo kami 
laban sa Satanas, at pangalagaan Mo ang (supling na) ipagkakaloob 
Mo sa amin'; at kung ang Allah ay magkakaloob ng anak, ang supling 
ay di-mapipinsala ng Satanas." (Iniulat ni Imam Bukhari). 

ANG KAUGALIAN SA PAGLALAKBAY 

Sinumang ang maglayong maglakbay, nararapat niyang tiyakin na ang 
lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ay maibalik niya sa mga 
kinauukulan, bayaran ang mga pagkakautang, at iwanan ang pamilya nang 
sapat na kabuhayan. Nararapat din niyang ibalik ang mga bagay na 
kanyang kinuha sa pamamagitan ng di-makatuwirang paraan. Ang Propeta 
ng Allah (^) ay angsabi: 

"Sinuman ang mayroong bagay na kinuha nang di-makatarungan 
mula sa kanyang kapatid, hayaang maging malaya siya mula rito 
sapagkat, katotohanan walang Dinar o Dirham (salapi) (na kinuha 
nang di-makatuwiran) maliban na ito ay magiging kapalit ng 
kanyang mabuting gawa at ito ay ipagkakaloob sa kanyang kapatid, 
at kung siya ay walang mabuting gawa, ang masamang gawa kukunin 
mula sa kanyang kapatid at ibibigay sa kanya." (Bukhari) 

ANG KAUGALIAN SA PAGGAMIT NG MGA ARI-ARIAN 
PAMPUBLIKO 

May mga kaugalian na dapat panatilihin kaugnay ng pangangalaga sa mga 
pampublikong ari-arian. Ang Propeta (^) ay nagsabi kung paano ang 
maglakad sa mga daan. Sinabi niya: 

"Mag-ingat at lumayo mula sa pag-upo sa mga daan. Sila ay nagsabi: 
"O Sugo ng Allah, wala kaming ibang pook na maaaring pagtipunan 
at mag-usap. Siya ay sumagot, "Kung ito ay inyong gawin. 


222 


islamland 

ipagkaloob ang karapatan ng daan. Sila ay nagtanong "At ano ang 
karapatan ng daan? Siya ay sumagaot, "Ibaba ang inyong paningin 
(sa mga pangkat ng mga kababaihan), huwag magbigay ng pasakit sa 
mga (nagdaraang) iba, magbigay ng pagbati, at mag-anyaya ng 
kabutihan at magbawal ng kasamaan. " (Bukhan) 

Nararapat ding pangalagaaan ang mga daan at huwag sirain ang mga ari- 
ariang pampubliko. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

"Dalawang bagay na kung saan ang tao ay isinumpa ng kapwa tao. 
Ang kanyang kasamahan ay nagtanong, "Ano ang dalawang bagay 
na kung saan isinusumpa ng tao ang kapwa tao, O Sugo ng Allah? 
Siya ay sumagot, "Siya na dumudumi sa mga pook na dinaraanan o 
(lilim na) pahingahan ng mga tao." (Musiim) 


ANG KAUGALIAN SA PANGANGALAKAL 

Sa pangkalahatan, ang kalakalan ay marapat at pinahihintulutan sa Islam 
sapagkat ito ay pagpapalitan ng mga bunga o ani sa pagitan ng namimili at 
nagtitinda. Nguni't kapag ang kapinsalaan ay nangyari sa isa o sa 
magkabilang panig, ang kalakalan ay isinasaalang-alang bilang di-marapat 
samakatauwid, ipinagbabawal. 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"O kayong Mananampalataya! Huwag lustayin (o sirain) ang inyong 
mga ari-arian nang di-makatarungan." (Qur'an4:29) 

Itinuturing ng Islam ang kinita mula sa kalakalan bilang pinakadalisay at 
pinakamabuting paraan ng paghahanap buhay. Ang Propeta ng Allah (^) 
ay tinanong kung ano ang pinakadalisay at pinakamabuting pinagkakitaan, 
at siya ay sumagot. 

"Ang gawain ng isang tao mula sa paggamit ng kanyang sariling 
kamay at bawat makatotohanan at tapat na kalakal." {Haakim). 


223 


islamland 

Ito ay nangangahulugan din ng anumang gawain sa pamamagitan ng 
pagpapatulo ng sariling pawis at pinahihintulutang hanap-huhay ay tunay 
na kalugod-lugod sa paningin ng Allah (iS%) at ito ay sadyang pinagpala. 

Ipinag-uutos din ng Islam na maging makatotohanan at tapat sa 
pakikipagkalakalan. 

"Ang isang Muslim na makatotohanan at mapagkakatiwalaan ay 
kasama ng mga Shaheed (martir) sa Araw ng Paghuhukom." (Haakim) 

Hindi nararapat maghigay ng panunumpa kapag nakikipagkalakalan. Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsahi: 

"Maging maingat at iwasan ang labis na pagsumpa sa 
pakikipagkalakalan sapagkat kung ito ay kasinungalingan (o may 
bahid ng pandaraya), ang mga namimili ay bibiii, nguni't gayon 
paman, ang pagpapala nito ay mawawala." 

Ipinag-uutos din na maaaring ihalik ang hinili kung hindi nasisiyahan sa 
hiniling hagay. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsahi: 

"Sinuman ang tinanggap (o kinuhang muli) ang ibinalik (na binili) ng 
kanyang kapatid, kukuning muli (ang parusa) ng pagkakamali niya 
sa Araw ng Pagkabuhay Muli." (Silsilah-AsSaheeh) 

Maraming pang ihang kaugalian at asal na ipinag-uutos ng Islam. Suhali't 
sanhi ng kakapusan, hindi namin maaaring hanggiting lahat ito. Sapat na 
malaman na walang hagay sa huhay malihan na may mga talata ng Qur'an 
o Sunnah ng Propeta ang maaaring matunghayan ukol sa isang partikular 
na paksa. Ang dahilan dito ay sapagkat ang kahuuang huhay ng isang 
Muslim ay isinasaalang-alang hilang isang gawang pagsamha, at isang 
paraan ng pagpapaunlad ng kahutihan. 


224 


^ islamLand 


225 


islamland 


HULING PANANALITA 

Ating bibigyang wakas ang aklat na ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng 
mga pabayag ng dalawang tao na yumakap sa Islam. Si Ginoong Pilweas 
ay nagsabi: 

"Ang kanluran ay nagdurusa mula sa malaking ispirituwal na 
kahungkagan (o kakulangan) na walang prinsipiyo o 
pananampalataya ang maaaring magpuno nito at maghatid ng 
kaligayahan. Sa kabila ng kaunlaran, ang tinatawag na kaunlaran sa 
kabuhayan at ang kasiyahan sa pisikal na pangangailangan ng mga 
tao, silang mga tagakanluran ay patuloy na nagkakaroon ng kawalan 
ng pagpapahalaga sa buhay nito. Siya ay nagtataka: Bakit ako 
nabubuhay? Saan ako patutungo? Bakit? Wala pang nakapagbigay 
sa kanya ng kaukulang kasagutan. Hindi niya nababatid na ang lunas 
nito ay matatagpuan sa tamang relihiyon subali't wala siyang 
nalalaman tungkol dito maliban sa alinlangan at maling konsepto. 
Gayon paman, ang sinag ng liwanag ay nagsisimulang sumikat at ang 
bukang liwayway ay nagsimulang lumitaw pagkaraan na ang ilang 
pangkat ng tagakanluran ay nagsimulang yumakap sa Islam at ang 
mga tagakanluran ay nagsimulang makita ito sa kanilang sariling 
paningin. Lalaki at babae ay isinasabuhay ang batas ng Islam at 
sumusunod sa aral nito. Bawat araw, maraming tao ang yumayakap 
sa tunay na Relihiyon, at ito ay simula pa lamang..." 

Si Deborab Potter ay nagsabi: "Ang Islam, na Batas ng Diyos, ay isang 
saksi sa kalikasang nakapaligid sa atin. Ang mga kabundukan, 
karagatan, planeta at mga bituin ay gumagalaw sa pag-inog sa 
pamamagitan ng Kautusan ng Allah. Ang mga ito ay nasa kalagayan 
ng pagsunod (pagtaUma) sa kautusan ng Allah, ang kanilang 
Tagapaglikha. Sila ay hindi nagsasalita o kumikilos maliban kung 
ano kapasiyahan ng TagapagUkha para sa kanila. Tulad nito, ang 
mga naglilUtang bagay sa sanlibutan, maging ang walang buhay na 
bagay ay nasa kalagayan pa rin ng pagsuko (o pagtalima). 
Magkagayunman, ang tao ay ginawaran ng Allah ng kalayaan sa 
pagpili. Siya ay may kalayaang sumunod o tumalima sa kautusan ng 
Allah o may kalayaang talikdan ito at pumili ng sariling relihiyon. 
Nakalulungkot man, higit na pinili ng iba ang ikalawang pagpipilian. 


226 


islamland 

Kahit na yaong mga Kristiyano Orientalist at 'preaehers' na 
nagtangkang sirain ang Islam sa simula ng kanilang gawain ay 
yumakap na rin sa Islam pagkaraang pag-aralan at maunawaan ang 
mga aral nito. Ito ay saksi sa katotohanan, na hindi kailanman 
mapag-aalinlanganan. " 


227 


islamland 


TALASALITAAN 

1. Aqeedah: Prinsipyo o Batayan ng Islam. 

2. Bid'aah: mga paghahagong gawain na salungat sa aral ng Islam. 

3. Dinar & Dirham: uri ng salapi. 

4. Tareedhah: isang uri ng pagsamba na dapat gampanan bilang 
pananagutan o tungkulin. 

5. Fitnah: Mga pagsubok, kahirapan. 

6. Hadeeth: Salaysay na pinagkukuhanan ng mga salita at gawain ng 
Propeta (^). 

7. Hawdh: Ang lawa na iginawad sa Propeta (^) sa Araw ng Pagkabuhay 
Muli. Sinuman ang uminom mula rito nang minsan ay hindi na muling 
mauuhaw kailanman. 

8. Hudood: Karampatang Parusa sa Islam. 

9. Hukum: Hatol. 

10. Ijtihaad: Sa pangkalahatang kahulugan, ito ay pagsusumikap o 
pagtatangka. Sa aklat na ito tinutukoy ang pagsusumikap na maabaot ang 
kapasiyahan tungkol sa isang kaso o pangyayari. 

11. I'tikaal: ito ay tumutukoy sa paglisan mula sa mga gawain upang 
mapag-isa. I'tikaal ay isang uri ng pagsamba na ang isang tao ay 
nananatiling mag-isa sa loob ng Masjid at gumagawa ng iba't ibang uri ng 
pagsamba tulad ng Salaah, pagbasa ng Qur'an, pagbibigay papuri sa Allah 
(ij%). 

12. Iman: Pananampalataya. 

13. lannah: Ang Pinagpalang Hardin sa Kabilang Buhay na 
ipinagkakaloob sa mga mabubuting alipin ng Allah (iS%). Kung minsan ay 
pahapyaw na isinasalin sa tawag ng 'Paraiso'. 

14. lawami al-Kalim: Maikli nguni't makahulugang salita. Ang Propeta 
(M) ay nagsasalita lamang ng maikli nguni't malinaw at may mahalagang 
aral at kahulugan. 

15. Kufr: Kawalan ng pananampalataya. 

16. Nafl: Mga Kusang-loob na gawain sa pagsamba. 

17. Shaitan: Satanas. 

18. Shari'ah: Ang Batas ng Islam. 


228 


islamland 

19. Shirk: Ang Pagbibigay katambal sa Allab (iS%) sa pagsamba sa Kanya. 

20. Sunnah: May higit sa isang kahulugan. Tinutukoy nito ay: 

a. Mga kaugalian ng Propeta Muhammad (^). 

b. Mga Pinagtibay na Pasiya; i.e. mga gawaing sinang-ayunan ng Sunnah. 

21. Taqwa: Mapitagang Takot sa Alah. 

22. Taraweeh. Mga pagdarasal sa gabi sa buwan ng Ramadhan 

23. Ummah: Pamayanan. 


Paunawa mula sa msa Tasasalin ns Tasalos: 

"Ang mga isinaling talata mula sa Banal na Qur'an at sa mga 
Hadith at Sunnah ng Sugo ng Allah (0) ay mga pawang paliwanag ng 
mga tagasalin na inaakalang pinakamalapit sa pagpapakahulugan. 
Ang mga orihinal na Salita ng Allah (M) (ang Qur'an) at ang mga 
Hadith at Sunnah ng Propeta (0) ay makikita lamang sa mga orihinal 
na Arabik na pagkasulat. " 

Nawa'y tanggapin ng Dakilang Allah ang aming hamak na 
pagsisikap at patawarin kami sa aming mga pagkakamali." Amee 


Lahat ng Papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa Allah, ang Rabb 
(Panginoon) ng mga Daigdig at nawa’y purihin at itampok ng Allah 
ang pagbanggit sa Kanyang Propeta (M) at ang kanyang pamilya at 
iligtas siya mula sa anumang kasamaan. 

Kung nais ninyong tumanggap ng anumang kaalaman tungkol sa Islam 
huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin: 

□ Email: info@ islamland.com 


229 





Grow Goodness BYYOURHAND 







